YAUMUL 



(CIK£KK£N LAZfim AEUSWAH D A 2ASU FAMA ZANAH LAHIKA) 



Bngr. Baba Magaji. mnse 


Yaumul Qiyama 


MADUBIN (SAKON) LITTAFIN (ABSTRACT) 

<Lal?- (jU (3) <L^U iUlP (2) -Lajj (1) ^JoU)' JlJl Jjfc 

£j£ <>? V$ dr?~4 ^ ( 6 ) 5 P 9 ur? ^ (^) Jsjl & <>* (4) 

£>P^ 14-3 V (10) 5JlP <Lsj- ^ (9) 4*u?lj ( 8 ) 4jP-U JLi-ajj (7) 
JjUij (14) 4Pjj?j^ o'jTfj (13) iPjiy jjJ ig-i (12) iUjU- '4*? (11) 

(^LiUJl fijj-o) (16) ^iijiU ^ljjj (15) Sjijifl 


[88: 1] Shin labarin (Kiyama) mai rufe mutane da tsoronta ya zo maka? 
[88:2] Wasu huskɓki a ranar nan kaskantattu ne. 

[88:3] Masu aikin wahala ne, masu gajiya. 

[88:4] Za su shiga wata wuta mai zafi. 

[88:5] Ana shayar da su daga wani marmaro mai zafin ruwa. 

[88:6] Ba su da wani abinci face dai daga danyi. 

[88:7] Ba ya sanya kiba, kuma ba zai wadatar daga yunwa ba. 

[88:8] Wasu huskɓki a ranar nan masu ni'ima ne. 

[88:9] Game da aikinsu, masu yarda ne. 

[88: 10] (Suna) a cikin Aljanna maɗaukakiya. 

[88: 1 1] Ba za su ji yasassar magana ba, a cikinta. 

[88: 12] A cikinta akwai marmaro mai gudana. 

[88:13] A cikinta akwai gadaje maɗaukaka. 

[88: 14] Da kɓfuna ar'aje. 

[88:15] Da filoli jere, 

[88:16] Da katifu shimfiɗe. 


Page i 


Yaumul Qiyama 


GABATARWA. 



Dukkan gɓdiya ta tabbata ga Allah (SWA) Mai nuna Mulkin Ranar Sakamako. Tsira 
da aminci su kasance a gareshi, mafificin halitta, wanda muke rokon Allah (SWA) Ya 
sanya mu daga cikin waɗanda zasu rabauta da cetonsa- Muhammadur Rasulullahi 
(SAW)- da iyalansa da sahabbansa (Allah Ya ƙara musu yarda). 

Bayan haka, wannan littafi ne, cigaba da littafm “Mutuwa da Alamomin Tashin 
Duniya”. A dalilin haka ne yasa na koma baya kaɗan na faro daga bayanin busar ƙaho 
ta biyu- lokacin da za a dawo da rayukan waɗanda suka riga suka zama turɓaya. 


Wannan littafi, daga labarun gaibu ne, waɗanda Allah (SWA) Ya sanar da mu, ta 
hanyar ManzonSa (SAW). Na siffanta wannan littfi da cikekke, a bisa ƙaddarawa!, 
Saboda yawan labarin abubuwan da zasu faru a ranar lahira da littafm ya takaice. Lalle 
na lura, kamar yadda yayana (kuma malami na) ya ce dani, idan har littafm labarin 
ranar lahira (daga farko zuwa ƙarshe) za’ayi, to kɓ Jaki ba zai iya ɗaukar lautun 
littafan ba. 


Alhamdulillahi! Na samu nasarar rubuta abinda ya sawwaka na labarin ranar lahira- 
daga ranar tada jama’a domin hisabi zuwa ranar da nake tunanin anan duk mai bada 
labarin lahira ya kamata ya tsaya. Lalle wannan nasara, aya ce a gareni da ta fahimtar 
dani abinda wani mafarki yake nufi. Tabbas! Nasarar, cikan fassarar mafarkin 
sauraron littafin Annabi Muhammadu (SWA) ne, mai suna Al-Kiyama... 

Akwai misalai da yawa da na rubuta, na rubuta su ne bisa la’akari da bayanin wassu 
hadisai da tafsirai waɗanda zan iya rubuto su a “Yaumul Kiyama” na harshen larabci 
idan Allah Ya yarda. A duk lokacin da kaci karo da alamar tsayawa, a lɓkacin karatun 
wannan littafi, to ka ƙaddara na ce: Allah Shi ne Mafi sani. Ai ba’a bamu wani ilmi ba 
face ɗan kadan, sama da duk wani shehin da ya tunbatsa da ilmi kuma, akwai Masani. 

Allah (SWA) nake rɓko, gafarar kurakurai, da addu’ar Yasa mu amfana da wannan 
karamin littafm, ya hadamu a lada da zamu tarar dashi a littafanmu na can. Allah 
(SWA) Ya sakawa wanda ya fara bayar da lɓkacinsa ya gyara abinda ya kamata na 
rubuta- Dauda Madaki da wanda yai bita Sheik Faruk Chedi, da duk wanda yayi 
gudummawar littafm a waninsa. 

Wassalatu wassalam ala Ashrafil Mursalin. Wassalamu Alaikum. 

Engr. Baba Magaji. 

1 Muharram 1439. 

21 September, 2017. 


Page ii 


Yaumul Qiyama 


BABl NA FARKO: 

SA’A: BUSAR KAHO TA BIYU. 

To, idan an yi busa a cikin ƙaho, busa ɗaya. Kuma aka ɗauki ƙasa da duwatsu, 
kuma aka niƙa su niƙawa daya. A ran nan, mai aukuwa za ta auku. (69:13-15) 

Ita dai busa ta biyu, ta kasance wata tsawa ce guda daya, wacce zata tayar da Kɓwane 
macecce daga barcinsa. 

T5, ita kam, tsawa ce guda kawai. Sai kawai ga su (halittu) a bayan ƙasa. (79:13) 

Hakika busar kaho ta biyu tafi ta farko firgitarwa. Sautin busa ta biyu ya sha banban 
da na basa ta farko. Ka tuna cewa busa ta farko an busa wa rayayyu ne domin su mutu, 
amma busa ta biyu, za’a busa wa matattu ne dɓmin su tashi su bada bayani game da 
abinda suka aikata a duniya. Sannan a yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya, a saka wa 
Kɓwane rai da mafi alherin abin da ya aikata. 

Gargadl: 

Kuma suna cewa, "Yaushe wannan hukunci yake aukuwa idan kun kasance masu 
gaskiya?" Ka ce: "Ranar hukuncin nan, lmanin waɗanda suka kafirta ba zai amfane su 
ba (a cikinta) kuma ba za a yi musu jinkiri ba." Sabɓda haka ka kau da kai daga 
barinsu, kuma, ka yi jira lalle, su ma masu jira ne. (32:28-30) 

Sabɓda haka, ka bar su! Ranar da mai kiran zai yi kira zuwa ga wani abu abin kyama. 
Kaskantattu ga idanunsu za su fito daga kaburburansu, kamar dai su fari ne waɗanda 
suka watse. Suna gaggawar tafiya zuwa ga mai kiran, kafirai na cewa, "Wannan yini 
ne mai wuya!" (54:6-8) 

Daga zarar anyi busa, busa ta biyu, Allah (SWA) Zai umarci kasa ta kece ta jefar da 
kɓwane abin da yake cikinta. kasa za ta saurari maganar Ubangijinta. Annabi 
Muhammadu (SAW) shi ne wanda zai fara fita daga cikin kabarinsa. 1 ƙasa za ta watsar 
da sauran mutane ta wɓfinta daga komai. 


v y g. 

cJj^i ^Jli 1. 

2. Kuma idan ƙasa aka mTƙe ta, Kuma ta jefar da abin da yake a cikinta, ta wɓfinta daga kɓme. Kuma ta 
saurari Ubangijinta, aka wajabta mata yin sauraren, (84:3-5) 

Ranar da ƙasa ke tsattsagewa daga gare su, suna masu gaggawa. Wancan tarawar mutane ne, mai sauƙi a 
gare Mu. (50:44) 


Page 1 


Yaumul Qiyama 


Gargadl: 

Abin sani kawai, waɗanda suke saurare ne suke karɓawa, kuma matattu Allah Yake 
tayar da su, Sa'an nan kuma zuwa gare Shi ake mayar da su. (6:36) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku bi Allah da taƙawa, kuma ku kasance tare da masu 
gaskiya. (9:119) 

Daga zarar mutane sun fito daga kaburbura da gaggawa, za su nufi wajen Mala’ikan 
da yake busa ƙaho ƙungiya-ƙungiya. Kafirai za suce: kai! Wannan yini da wahala 
yake! 

Ranar da suke fitowa daga kaburbura da gaugawa, kamar su, zuwa ga wata 
kafaffiyar (tuta), suke yin gaugawa. Maƙasƙanta ga idanunsu, wani walaƙanci 
yana rufe su. wannan shi ne yinin da suka kasance ana yi musa alkawari (a 
kansa). (70:43-44) 

Suna gaggawar tafiya zuwa ga mai kiran, kafirai na cewa, M Wannan yini ne mai 
wuya!" (54:8) 

Gargadl: 

Mene ne ya yi jinsu, kuma mene ne ya yi ganinsu a ranar da suke zo Mana! Amma 
azzalumai suna a cikin ɓata bayyananna. Kuma kayi musu gargaɗi da ranar nadama a 
lɓkacin da aka hukunta al'amari alhali kuwa suna a cikin ɓata, kuma su ba su yin 
Imani. (19:38-39) 

Tashin mutane da fitarsu daga kaburbura lɓkacin busa ta biyu ya banbanta a 
tsakaninsu bisa ga taƙawarsu. Wassu za su tashi a firgice, wassu kuma kamar wanda 
ya farka daga barci- ya tashi ya zauna sannan ya tashi tsaye. . . 

FASALI: 

FITAR MUTANE DAGA KABARI. 

1. TASHIN MUTANEN KIRKI: 

Dukkan muminai, masu taƙawa, salihai da dukkan waɗanda suka aikata ayyukan 
ƙwarai, za su tashi daga kabari ba tare da wata firgita ba. Kuma ba sa tare da baƙin 
ciki daɗa ko wani da na sani. 

Daga zarar sun tashi, sai mala’iku su zo suyi musu maraba suce musu: “wannan 
yininku ne wanda kuka kasance ana yi muku wa’adi da shi. 


3. Duba ayar 78:18. 


Page 2 


Yaumul Qiyama 


Firgitar nan mafi girma, ba za ta baƙanta musu rai ba. Kuma mala'iku na yi 
musu maraba (suna cewa) "Wannan yininku ne wanda kuka kasance ana yi 
muku wa'adi da shi." (21:103) 

Gargadl: 

Wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda, to, yana da mafi alheri daga gare shi. Kuma su 
daga wata firgita, a yinin nan, amintattu ne. Kuma wanda ya zo da mugun aiki, to (ka 
kaddara), an kife fuskɓkinsu a cikin wuta. Ko (kuna tsammanin) za a saka muku, face 
da abin da kuka kasance kuna aikatawa? (27:89-90) 

2. TASHIN MU SHIRIKAI. 

Dukkan masu shirka ta hanyar amfani da aljannu ko wata shirkar ta daban, za su tashi 
daga kabari, a cikin firgita. Daga zarar sun tuna masu taimakonsu a duniya kuma suka 
ga masu taimakon nasu a cikin wani hali na hasara, sai suyi shiru, su kasa magana. 
Daga nan sai su nemi gujewa abokan shirkar tasu don sabɓda kar su kawo musu wani 
uzuri. Allah (SWA) Yana cewa: 

Kuma a ranar da sa'a ke tsayuwa, masu laifl za su kasa magana. Kuma basu da 
masu ceto daga abubuwan shirkinsu, kuma sun kasance masu kafircewa daga 
abubuwan shirkinsu. (30:12-13) 

Nau’ikan shirka ya haɗa da tsafi, rufa ido, bɓkanci, ƙulle-kullen raba masɓya, riya da 
dai sauransu. 

Gargadi: 

Ka ce: "Godiya ta tabbata ga Allah, kuma aminci ya tabbata bisa ga bayinSa, waɗanda 
Ya zaɓa." Shin Allah ne Mafi alheri ko abin da suke yin shirki da Shi? 

K5 wane ne Ya halitta sammai da kasa kuma Ya saukar muku, daga, sama, wani ruwa, 
Muka tsirar, game da shi, gɓnaki masu sha'awa, (waɗanda) ba ya kasancewa gare ku, 
ku tsirar da itacensu? Shin, akwai abin bautawa tare da Allah? A'a, su mutane ne suna 
daidaitawa(r Allah da wani). 

K5 kuwa wane ne Ya sanya kasa tabbatacciya, kuma Ya sanya koguna a tsakaninta 
kuma Ya sanya mata manyan duwatsu tabbatattu, kuma Ya sanya wani shamaki 4 a 
tsakanin tekuna biyu? Shin akwai wani abin bautawa tare da Allah? A'a, mafi 
yawansu ba su san! ba. 

K5 wane ne yake karɓawa na cikin ƙaƙa-nikayi (addu’a), kuma ya sanya ku mamayan 
kasa? Shin akwai wani abin bautawa tare da Allah? Kaɗan kwarai kuke yin tunani. 


4. mai hana haɗuwar ruwan daɗi da na zartsi. 


Page 3 


Yaumul Qiyama 


K5 wane ne yake shiryarwa a cikin duffan kasa da teku, kuma wane ne Yake aikɓwar 
iskɓki dɓmin bayar da bushara a gaba ga rahamarSa? Ashe akwai wani abin bautawa 
tare da Allah? tsarki ya tabbata ga Allah daga barin abin da suke shirki da Shi. 

K5 wane ne yake fara halitta sa'an nan kuma ya mayar da ita, kuma wane ne Ya 
arzurta ku daga sama da kasa? Ashe, akwai wani abin bautawa tare da Allah? Ka ce: 
"Ku kawo dalTlinku idan kun kasance masu gaskiya." 

Ka ce: "Babu wanda ya san gaibi a cikin sammai da kasa face Allah. Kuma ba su 
sansancewar a yaushe ne za a tayar da su." A'a, saninsu ya kai a cikin Lahira A'a, 
suna cikin shakka daga gare ta. A'a, su daga gare ta makafrn zuci ne. 

Kuma waɗanda suka kafirta suka ce: "Shin idan mun kasance turɓaya, mu da 
ubanninmu, shin, haƙlƙa, waɗanda ake fitarwa ne?" "Lalle ne, haƙlƙa, an yi mana 
wa'adi ga wannan, mu da ubanninmu, daga gabanin haka. Wannan ba kome ba ne face 
tatsuniyoyin farko." 

Ka ce: "Ku yi tafiya a cikin ƙasa, sa'an nan ku duba, yaya aƙibar masu laifi take?" 
(27:59-69) 

3. TASHIN MAS’U LAIFI. 

Musulmai waɗanda musuluncinsu bai hana su abin da musulunci ya hana ba, za su 
tashi da shudayen idanu (za su tashi da cutar ido (glaucoma)). Za su tashi suna da na 
sani (nadama), sannan sai su ɗan koma gefe guda kamar masu shawara. Sai suce wa 
junansu, a cikin raɗa, “ba mu zauna ba a cikin duniya face kwana goma”. Sannan 
kuma muka yi awa daya a cikin kabari.” Sai wasunsu suce “ai ba mu zauna a duniya 
ba face yini guda.” 

A ranar da ake hurawa a cikin kaho kuma Muna tara masu laifi, a ranar nan, 
suna masu shudayen idanu. Suna ɓoye magana a tsakaninsu, (Suna cewa juna) 
"Ba ku zauna ba (a cikin duniya) face kwana gɓma." 

Mu ne mafi sani ga abin da suke faɗa a sa'ad da mafificinsu ga hanya ke cewa, 
"Ba ku zauna ba face yini guda." (20:102-104) 

Allah Mai iko! Har masu laifi sun mance shekarun da suka yi suna zalunci! Idan maye 
ya mance, ai uwar ‘ya ba za ta manta ba, Idan waɗanda suka yi zalunci sun mance, 
waɗanda aka zalunta ba za su manta ba, kuma za su faɗa 5 domin a fitar musu da 
hakkinsu. 


(A) C-LLo OijsJiJl lilj 5. 


Page 4 


Yaumul Qiyama 


Gargadl: 

Kuma a ranar da Sa'a ke tsayuwa, masu laifi na rantsuwa (suna cewa) ba su zauna a 
cikin kabari ba face sa'a guda. Kamar haka suka kasance ana karkatar da su. Kuma 
waɗanda aka bai wa ilmi da Imani suka ce: "Lalle, haƙiƙa kun zauna a cikin Littafm 
Allah, har zuwa ranar tayarwa, to, kuma wannan ita ce ranar tayarwar, kuma amma ku, 
kun kasance ba ku sani ba." To, a ranar nan uzurin waɗanda suka yi zalunci ba ya 
amfaninsu, kuma ba a neman yardarsu. (30:55-57) 

4. TASHIN WASSU MASU LAIFI: 

Wassu masu laifin kuma, idan sun fito daga kabari sai kɓwa yai nufi nasa wuri, ba za 
su tambayi junansu ba, sabɓda sun san abinda suka aikata na hɓlewa a rayuwarsu ta 
duniya. A wannan ranar babu dangantaka a tsakaninsu. Wannan nau’in, tashinsu ya 
kasance kishiyar tashin waɗanda nayi bayani a sama. A taƙaice tashin su ya kasance 
kamar yadda Allah (SWA) Ya ce: 

Sa'an nan idan an yi busa a cikin ƙaho, to, babu dangantakoki a tsakaninsu a 
ranar nan kuma ba za su tambayi junansu ba. (23:101) 

Gargadi: 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Ku bi Allah da taƙawa, kuma ku kasance tare da masu 
gaskiya. (9:119) 

Dukiya da ɗiya, su ne ƙawar rayuwar duniya, kuma ayyuka masu wanzuwa na ƙwarai 
sun fi zama alheri a wurin Ubangijinka ga lada kuma sun fi alheri ga buri. (18:46) 

5. TASHIN MASU FAƊIN: “MUNJI (WA’AZI) MUN KIYA” 

Dukkan mutanen da suka take sani, sun yi kama da mutanen da suka cewa Annabi 
(SAW) “Mun san gaskiya ka ke faɗa, yarda ne ba za muyi ba.” Yana daga cikinsu 
masu cewa: kabarin mu ɗaya?, idan wani yayi musu nasiha. 

Irin waɗannan mutanen za su tashi daga kabarinsu, alhali da suna barci a cikin kabarin 
ba tare da ana yi musu azaba ba, sai su ruga da gudu suna haki. Kafin su kai ga wajen 
taruwarsu sai suce “Ya bɓnenmu! Wane ne ya tayar damu daga barcinmu? 


Sannan sai su tambaya! “ko wannan shi ne wa’adin da manzanni ke ba mu labari? 
Suce: Lalle Manzanni sunyi gaskiya: 



Page 5 


Yaumul Qiyama 


Kuma aka yi busa a cikin ƙaho, to, sai ga su, daga kaburbura zuwa ga 
Ubangijinsu, suna ta gudu. Suka ce: "Ya bonenmu! Wane ne ya tayar da mu 
daga barcinmu?" (ashe) "Wannan shi ne abin da Mai rahama ya yi wa'adi da 
shi, kuma Manzanni sun yi gaskiya." (36:51-52) 

Gargadl: 

Kuma suna cewa, "A yaushe wannan wa'adi yake (aukuwa) idan kun kasance masu 
gaskiya?" Ba su jiran (kɓme) face wata tsawa guda, za ta kama su, alhali kuwa suna 
yin husuma. Ba za su iya yin wasiyya ba, kuma ba za su iya kɓmawa zuwa ga iyalansu 
ba. (36:48-50) 

Ba ta kasance ba face wata tsawa ce guda, sai ga su duka, suna abin halartarwa a gare 
Mu. To, a yau, ba za a zalunci wani rai da kɓme ba. Kuma ba za a saka muku ba face 
da abin da kuka kasance kuna aikatawa. (36:53-54) 

6. TASHIN BIJIRARRU: 

Duk wanda ya bijire daga ambaton Allah (wato alkur’ani), da mai yawan aikata bidi’a, 
da fasiƙai, za su tashi kamar yadda Allah (SWA) Ya ce: "Kuma wanda ya bijire 
daga ambatoNa (Alƙur'ani) to, lalle ne rayuwa mai ƙunci ta tabbata a gare shi, 
kuma Muna tayar da shi a Ranar Kiyama yana makaho." (Za) Ya ce: "Ya 
Ubangiji! Don me Ka tayar da ni makaho alhali kuwa na kasance mai gani?" 
(Allah) Ya ce: "Kamar wancan ne ayoyinMu suka je maka sai ka mance su, 
kuma kamar haka a yau ake mance ka." 

Allah (SWA) Ya ce: Kuma kamar haka Muke saka wa wanda ya yawaita (lalata 
rayuwarsa), kuma bai yi Imani da ayɓyin Ubangijinsa ba. Kuma lalle ne azabar 
Lahira ce mafi tsanani, kuma mafi wanzuwa (20:124-127) 

Gargadl: 

Kuma kada ku zagi waɗanda suke kira, baicin Allah, har su zagi Allah bisa zalunci, ba 
da ilmi ba. Kamar wannan (misalin) ne Muka ƙawata ga kɓwace al'umma 6 aikinsu, 
sa'an nan zuwa ga Ubangijinsu makɓmarsu take, sa'an nan Ya ba su labari da abin da 
sukakasance suna aikatawa. (6:108) 

7. TASHIN MASU CIN RIBA (INTEREST). 

Masu cin riba (ko bayarwa) ta kowace hanya- har ma ta hanyar karɓan bashin kudi a 
banki, ko ajiya a deposit account (marar sharadin juya kudi da raba riba)- za su tashi 
daga kabarinsu kamar masu farfadiya (epilepsy). Suna tashi suna faɗuwa, sannan ga 
tangaɗi da tashin hankali! To sabɓda me yasa suka tashi a irin wannan hali? 

6. Al'ummar akidar: ShT'a, Ɗarika da sauransu. 


Page 6 


Yaumul Qiyama 


Wancan, ddmin lalle ne sun ce: "Ciniki kamar riba yake." 

Gargadl: 

Waɗanda suke cin riba ba su tashi, face kamar yadda wanda Shaiɗan yake ɗimautarwa 
daga shafa yake tashi. Wancan, domin lalle ne sun ce: "Ciniki kamar riba yake. " 
Kuma Allah Ya halatta ciniki kuma Ya haramta riba. To, wanda wa'azi daga 
Ubangijinsa, ya je masa, sa'an nan ya hanu, to yana da abin da ya shige, kuma 
al'amarinsa (ana wakkala shi) zuwa ga Allah. Kuma wanda ya kɓma, to, waɗannan su 
ne abɓkan Wuta, su a cikinta madawwama ne. 

Allah Yana shafe albarkar riba, kuma Yana ƙara (albarkar) sadakɓki. Kuma Allah ba 
Ya son dukkan mai yawan kafirci, mai zunubi. (2:275-276) 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku bi Allah da takawa kuma ku bar abin da ya rage 
daga riba, idan kun kasance masu lmani. To, idan ba ku aikata ba, to ku sani fa, da 
akwai yaƙi daga Allah da ManzonSa. Kuma idan kun tuba to kuna da asalin 
dukiyɓyinku, ba ku zalunta, kuma ba a zaluntar ku. (2:278-279) 

Ya ku waɗanda suka yi lmani! Kada ku ci riba ninki-ninki, riɓanye. kuma ku bi Allah 
da taƙawa, tsammaninku za ku ci nasara. Kuma ku ji tsɓron wuta wadda aka yi tattali 
dɓmin kafirai. Kuma ku yi da'a ga Allah da ManzonSa, tsammaninku a yi muku 
rahama. (3:130-132) 

8. TASHIN MAl IYALI, FAJIRI. 

Dukkan wanda ya kasance fajiri, kuma bai daidaita a tsakanin matansa ba, bai daidaita 
a tsakanin ‘ya’yansa ba, to wannan zai tashi daga kabarinsa ya ruga da gudu zuwa 
wajen mai busa. ƙura za ta rufe shi don tsananin wahalar gudu, sannan fuskarsa za ta 
zama baka sɓsai. Daga zarar wannan mutum ya hangi wani daga cikin uwarsa ko 
ubansa ko iyalensa ko wani ɗan-uwansa, sai ya lallaɓa ya gudu daga wurin don kada 
su haɗa idanu. Ga Kɓwane mutum daga cikinsu (iyalai fajirai) akwai wani sha’ani 
da ya ishe shi 7 a wannan ranar. 

Gargadl: 

To, idan mai tsawa (busa ta biyu) ta zo. Ranar da mutum yake gudu daga ɗan'uwansa. 
Da uwarsa da ubansa. Da matarsa da ɗiyansa. Ga kɓwane mutum daga cikinsu, a ranar 
nan akwai wani sha'ani da ya ishe shi. 

Wasu huskɓki, a ranar nan, masu haske ne. Masu dariya ne, masu bushara. Wasu 
huskɓki, a ranar nan, akwai ƙura a kansu. Baki zai rufe su. Waɗannan su ne kafirai 
fajirai (ga ayyukansu). (80:33-42) 


7. Duba aya ta 80:37. 


Page 7 


Yaumul Qiyama 


Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Kada dukiyɓyinku da dlyanku su shagaltar da ku daga 
ambaton Allah. Kuma wanda ya yi haka, to, waɗannan su ne masu hasara. (63:9) 

Kuma idan wata mace ta ji tsɓron kiyo daga mijinta kɓ kuwa bijirewa to, babu laifi a 
kansu su yi sulhu a tsakaninsu, sulhu (mai kyau). Kuma yin sulhu ne mafi alheri. 
Kuma an halartar (an ƙawata) wa rayuka yin rɓwa. Kuma idan kun kyautata, kuma 
kuka yi taƙawa, to, lalle ne, Allah Ya kasance, ga abin da kuke aikatawa, Masani. 
Kuma ba za ku iya yin adalci ba a tsakanin mata kɓ da kun yi kwaɗayin yi. Sabɓda 
haka kada ku karkata dukkan karkata, har ku bar ta (ɗaya matar) kamar wadda aka 

Q 

rataye Kuma idan kun yi sulhu, kuma kuka yi takawa, to, lalle ne Allah Ya kasance 
Mai gafara, Mai jin kai. (4:128-129) 

Kuma idan kun yi nufin musanya mata a matsayin wata mata 9 , alhali kuwa kun bai wa 
dayarsu 10 ƙindari * 11 to kada ku karɓi kɓme daga gare shi. Shin za ku karɓe shi da karya 
da zunubi bayyananne? Kuma yaya za ku karɓe shi alhali kuwa, hakTka, sashenku ya 
sadu zuwa ga sashe, kuma sun riki alkawari mai kauri daga gare ku? (4:20-21) 

Saki sau biyu yake, sai a rika da alheri, ko kuwa a sallama bisa kyautatawa. Kuma ba 
ya halatta a gare ku (maza) ku karɓe wani abu daga abin da kuka ba su, face fa idan su 
(ma'auran) na tsɓron ba za su tsayar da iyakɓkin Allah ba. Idan (ku danginsu) kun ji 
tsɓron ba za su tsayar da iyakɓkin Allah ba, to, babu laifi a kansu a cikin abin da ta yi 
fansa da shi. Waɗancan iyakɓkin Allah ne sabɓda haka kada ku ketare su. Kuma 
wanda ya ketare iyakɓkin Allah, to waɗannan su ne azzalumai. (2:229) 

9. TASHIN MACE MAI JUNA BIYU, DA MAI SHAYARWA DA SAURAN 

MASU LAIFI. 

Mace mai juna biyu wacce ta mutu tana saɓon Allah, za ta haifu a wannan ranar 
sabɓda tsananin wahala, daga zarar ta tashi daga kabarinta. 

Mai shayarwa, wacce ta mutu tana saɓon Allah, za ta shagala da tambayar jaririnta 
bayan ta tashi daga kabarinta. 

Sauran masu laifi kamar laifin shan giya da caca da sauransu, za su tashi daga 
kaburburansu suna tangaɗi, kamar sun sha giya, sabɓda tsananin wahala. 

Gargadl: 

Ya ku mutane! Ku bi Ubangijinku da taƙawa. Lalle ne girgizar ƙasa ta tsayuwar Sa'a 
wata aba ce mai girma. 


8. kamar ragaya wacce aka rataye ba a komai da ita sai ajiyar kayan miya. 

9. Idan kunyi nufin sabon aure. 

10. wacce za'a musanyan. 

11. tarin dukiya. 


Page 8 


Yaumul Qiyama 


A ranar da kuke ganin ta, dukkan mai shayar da mama tana shagala daga abin da ta 
shayar, kuma dukan mai ciki tana haihuwar cikinta, kuma kana ganin mutane suna 
masu maye alhali kuwa su ba masu maye ba, amma azabar Allah ce mai tsanani. 
( 22 : 1 - 2 ) 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Abin sani kawai, giya da caca da refu da kiban ƙuri'a, 
kazanta ne daga aikin shaiɗan, sai ku nisance shi, wa la'alla ku ci nasara. Abin sani 
kawai Shaiɗan yana nufin ya aukar da adawa da ƙeta a tsakaninku, a cikin giya da 
caca, kuma ya kange ku daga ambaton Allah, kuma daga sallah. To, shin, ku masu 
hanuwa ne? Ku yi da'a ga Allah, kuma ku yi da'a ga Manzo, kuma ku kiyaye. To, idan 
kun juya, to, ku sani abin da kawai yake kan ManzonMu, iyarwa bayyananniya. (5:90) 

10. TASHIN SAMARI DA ‘YAN MATA. 

Ba dukkan yara ƙanana da suka mutu ba ne ‘yan aljanna! An tambayi Manzon Allah 

(SAW) akan tsatson mushirikai (kafirai), (shin za su shiga aljanna?”) sai yace: “Allah 

12 

(Masanin gaibu) Shi ne yasan abin da za su aikata (da sun girma). 

((jl*h ^ fiijjaJlj isAdjh)) ‘LIp <01! jjPj 

Samari da ‘yan mata (masu laifi) idan sun tashi daga kabari za su nufi wajen mai busa 
da gudu. Kafin su ƙarasa wajen mai busa, sai launin gashin kansu ya canza zuwa fari 
sabɓda wahala: 

To, yaya, idan kun kafirta, za ku kare (azabar) wani yini mai mayar da yara 
(tsɓfaffi) masu hurhura. (73:17) 

Gargadl: 

Shin wanin Addinin Allah suke nema, alhali kuwa a gare Shi ne waɗanda ke cikin 
sama da kasa suka sallama wa, a kan sɓ da ƙi, kuma zuwa gare Shi ake mayar da su? 
(3:83) 

Ku ce: "Mun yi lmani da Allah, da abin da aka saukar zuwa gare mu, da abin da aka 
saukar zuwa ga Ibrahim da Isma'ila da Is'haƙa da Ya'aƙubu da jikɓki, da abin da aka 
bai wa Musa da Isa, da abin da aka bai wa annabawa daga Ubangijinsu, ba mu 
rarrabewa a tsakanin kɓwa daga gare su, kuma mu, a gare Shi, masu miƙa wuya ne." 
(2:136) 

Kuma lbrahim ya yi wasiyya da ita ga ɗiyansa, kuma Ya'aƙubu (ya yi wasiyya, suka 
ce:) "Ya ɗiyana! Lalle ne, Allah Ya zaɓa muku addini don haka kada ku mutu, lalle, 
face kuna Musulmai." (2:132) 


12. Daga Nana Aisha (R.A), Ruwayar Abu Dauda. 


Page 9 


Yaumul Qiyama 


Bayan an taru a wajen mai busa, za ka ga wassu mutane suna masu jin tsɓro, suna raɗa 
a junansu, suna cewa “wai! Ashe lalle za’a iya mayar da mu akan sawunmu? Da (a 
duniya) mun kasance muna cewa idan mun mutu mun kasance kasusuwa 
rududdugaggu ba za a tayar da mu ba.” 

Wasu zukata, a ranar nan, masu jin tsoro ne. Alhali idanunsu na ƙasƙantattu. 
Suna cewa "Ashe lalle za a iya mayar da mu a kan sawunmu? "Ashe, idan muka 
zama ƙasusuwa rududdugaggu?" 

(Da, a duniya) Suka ce: "Waccan kam kɓmawa ce, taɓaɓɓiya!" (79:8-12) 
Gargadl: 

Ya nadama a kan bayTNa! Wani Manzo ba ya zuwa gare su face sun kasance suna 
masu yi masa izgili. Ba su gani ba, da yawa Muka halakar da (mutanen) kamɓni a 
gabaninsu kuma cewa su ba za su kɓmo ba? Kuma lalle babu kɓwa face waɗanda ake 
halartarwa ne a wurinMu. Kuma aya ce a gare su: Kasa matacciya, Mu rayar da ita, 
Mu fitar da kwaya daga gare ta, sai ga shi daga gare ta suke ci. Kuma Muka sanya, a 
cikinta (ƙasa), waɗansu gɓnaki na dabTno da inabɓbi, kuma Muka ɓuɓɓugar da mwa 
daga maremari a cikinta. 

Dɓmin su ci 'ya'yan itacensa, alhali kuwa hannayensu ba su aikata shi ba. Shin, to, ba 
za su gɓde ba? Tsarki ya tabbata ga Wanda Ya halitta nau'uka, namiji da mace, 
dukkansu, daga abin da ƙasa ke tsirarwa, kuma daga kansu, kuma daga abinda ba su 
sani ba. (36:30-36) 

Daga zarar mutane da sauran halittu sun hallara, sama za ta tsage. Mala’iku za su 
kasance akan sasanin sama, sama da waɗannan mala’iku akwai wassu mala’iku guda 
takwas waɗanda suke ɗauke da al’arshin Ubangiji (SWA). Babu wani rai da zai iya 
ɓuya a ranar nan, kuma ba wurin ɓuya. Ranar nan, kawai, sai ga halittu suna tsattsaye 
suna kallon ikon Allah. 

A ran nan, mai aukuwa za ta auku. Kuma sama za ta tsage, domin ita a ran nan, 
mai rauni ce. Kuma mala'iku (su bayyana) a kan sasanninta, kuma wasu 
(mala'iku) takwas na ɗauke da Al'arshin Ubangijinka, a sama da su, a wannan 
ranar. A ranar nan za a bijira ku (domin hisabi), babu wani rai, mai ɓoyewa, 
daga cikinku, wanda zai iya ɓɓyewa. (69:15-18) 

Gargadi: 

Kuma a ranar da sama take tsattsagewa tare da gizagizai, kuma a sauƙar da mala'iku, 
sauƙarwa. Mulki a ranar nan, na gaskiya, yana ga Mai rahama. kuma ya zama yini, a 
kan kafirai, mai tsanani. (25:25-26) 


Page 

10 


Yaumul Qiyama 


Mutane da aljannu tsattsaye suna kallo, sai Allah (SWA) Ya ce: “Ya jama’ar aljannu 
da mutane! Idan kuna iya zarcewa daga sasanin sammai da kasa, to ku zarce... 13 
Allah maɗaukakin Sarki Zai ce: “Lalle ne, hakiƙa , kun zo mana ɗai-ɗai, kamar 
yadda Muka halittaku a farkon lokaci, kuma kun bar abin da muka mallaka 
muku (na dukiya) a bayan bayayyakinku, kuma ba Mu gani a tare da ku ba, 
macetanku waɗanda kuka riya cewa lalle ne su, a cikinku masu tarayya (-r 
taimakon juna) ne. lalle ne, haƙiƙa, kome ya yayyanke a tsakaninku, kuma 
abinda kuka kasance kuna riyawa ya ɓace daga gareku. (6:94) 

Mutane da aljannu- salihai da mushirikai- duk sunyi shiru suna ji. Daga nan sai a 
umarci mutane su rarrabe. 

Kuma a ranar da Sa'a ke tsayuwa, a ranar nan mutane ke rarraba. 

To, amma waɗanda suka yi Imani, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, to su ana 
faranta musu rayuka, a cikin wani lambu. Kuma waɗanda suka kafirta, kuma 
suka ƙaryata, game da ayoyinMu da kuma haɗuwa da Ranar Lahira, to, 
waɗancan ana halartar da su a cikin azaba. (30:14-16) 

Wannan kafin hisabi kenan tukuna. Kamar dai ɓarawo ne da mai kaya a kɓtu. Kafin 
shari’a ta kaya, alkali zai sa a tsare ɓarawo a gidan yari sannan a bar mai kaya ya 
kwana a duk yadda yaga zai huta. To lɓkacin da masu lmani suke cikin wani lambu 
wane cikin azaba ake kai ɓarayi, makaryata, azzalumai? 

Gargadl: 

Lalle ne, masu takawa suna a cikin inuwɓwi da maremari. Da wasu 'ya'yan itace irin 
waɗanda suke marmari. (A ce musu) "Ku ci ku sha cikin ni'ima sabɓda abin da kuka 
kasance kuna aikatawa." (77:41-43) 

Kuma waɗannan da suka yi da'a ga Allah da Mazonsa, to waɗannan suna tare da 
waɗanda Allah Ya yi ni'ima a kansu, daga annabawa da masu yawan gaskatawa, da 
masu shahada da salihai. Kuma waɗannan sun kyautatu ga zama abɓkan tafiya. 
Waccan falalar daga Allah take, kuma Allah Ya isa zama Masani. (4:69-70) 

Saboda haka: Ka tsayar da sallah a karkatar rana zuwa ga duhun dare da lɓkacin fitar 
alfijir, lalle ne karatun fitar alfijir ya kasance wanda ake halarta. Kuma da dare, sai ka 
yi hira da shi (Alƙur'ani) akan ƙari gare ka. Akwai tsammanin Ubangijinka Ya tayar 
da kai a wani matsayi gɓdadde. (17:78-79) 


13. Ibn Kathir ya tafi akan wannan ayar tana magana akan ranar kiyama ne! ba akan mutuwa a nan duniya ba 


Page 

11 


Yaumul Qiyama 


Ku ji tsɓron wani yini wanda ake mayar da ku a cikinsa zuwa ga Allah, sa'an nan 
kuma a cikawa kɓwane rai abin da ya sana'anta, kuma su ba a zaluntar su. (2:281) 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku ciyar daga abin da Muka arzuta ku daga gabanin 
wani yini ya zo babu ciniki a cikinsa kuma babu abuta, kuma babu ceto, kuma kafirai 
su ne azzalumai. (2:254) 

Kuma ku ji tsoron wani yini, (a cikinsa) rai ba ya wadatar da wani rai da kɓme, kuma 
ba a karɓar ceto daga gareshi, kuma ba a karɓar fansa daga gare shi, kuma ba su zama 
ana taimakon su ba. (2:48) 


Page 

12 


Yaumul Qiyama 


BABl NA BIYU: 


YAUMUL FASL (RANAR RARRABEWA) 

l bji Ul ^ £«4 ^»jJ (17) \SuL« fjJ cJj 


Lalle ne, ranar rarrabewa ta kasance abin ƙayyade wa lokaci. Ranar da za a yi 
busa a cikin ƙaho, sai ku zo, jama'a jama'a. (78:17-18) 


A lokacin da mutane suka zo matari, jama’a jama’a, zaka ga fuskokin halittu sun 
canza. 


J» J» 


J» J» 


Oj^j 2j~»JJ Oj^ J Jfi\ ;,T ^jj 


Waɗanda suka karyata game da Allah, fuskokinsu zasu canza bakake: 


iijZJa ^aj^-j <dh Js \j\& J^JJ' <Sy <UUii' '^jjj 


Allah Madaukakin sarki Zai rarrabe mutane kashi uku, sannan kowane kashi a rabasu 
kashi-kashi. Manyan kashi guda uku sune: As’habul maimana, As’habul mash’ama, da 
Sabikunas-sabikun. 

Su As’habul maimana (As’habul yamin) mutane ne waɗanda, a duniya, sun aikata 
aikin kwarai, kuma su ana tsaida su ta gefen dama, gefen bangaren aljanna. 

As’habul mash’ama (As’habush shimal), wassu mutane ne waɗanda aka jiyar dasu 
dadi a duniya sai suka mance da ni’imar Allah da Yayi musu, suka kasance masu 
dogewa akan munanan zunubai masu girma. Wadannan sun kasance waɗanda za’a 
tara a bangaren wutar Jahannama. wa iyazu billah. 

Kashi mafi daraja, wato Sabikunas sabikun, sun kasance jama’a ne daga mutanen 
farko (wato Manzanni da Sahabbai) da kuma kadan daga cikin mutanen karshe 
(Waliyyai). Wannan kashin aikin mutum ba zai sa shi ciki ba, amma a duba suratun 
Nisa’i aya ta 69. Ana tara Sabikunas sabikun ne a kusa da Aljanna, kuma daura da 
Aljannar. 

Kowane kashi, abin da ke kusa da shi yana feso masa da somin-taɓin (Azaba ko 
Ni’ima), kuma bashi da ikon tunkuɗewa koda ya so tunkuɗewar. 


U <ULiUJ\ Cj\^tlfi\j (8) U £j\s*tlp\b (7) pbS’j 

OU" (11) bj(yX. 1' bJJj\ (10) bjA) \lb\j (9) ^JliiUJl 


Gargadi: 

Ka ce, “Lalle mutanen farko da na karshe. “Tabbas, waɗanda ake tarawa ne a cikin 
wani yini sananne. (6:49-50) 


Yaumul Qiyama 


Wata ƙungiya (Allah) Ya shiryar, kuma wata ƙungiya ɓata ta wajaba a kansu; lalle ne 


su, sun riƙi shaiɗanu majiɓinta, baicin Allah, kuma suna zaton, lalle su, masu shiryuwa 
ne. (7:30) 

Wannan ranar rarrabewa ce, Mun tattara ku tare da mutanen farko. To, idan 
akwai wata dabara gare ku, sai ku yi maNi ita. Bone ya tabbata, a ranar nan, ga 
masu ƙaryatawa! (77:38-40) 

Daga cikin rarrabewa manya, akwai rarrabewa tsakanin Yahudawa, Sabunawa, 
Nasara, Majusawa da kuma Mushirikai. Allah Shine mafi sanin yadda rarrabewar zata 
kasance. 



Gargadi: 


Lalle ne, waɗanda suka yi Imani da waɗanda suka tuba (Yahudu) da Karkatattu da 
Nasara, wanda (ya tuba) ya yi lmani da Allah da Ranar Lahira, kuma ya aikata aiki na 
kwarai, to, babu tsɓro a kansu, kuma ba su zamo suna baƙin ciki ba. (5:69) 

Lalle ne waɗanda suka yi Imani, da waɗanda suka tuba, da Nasara da Makarkata, 
wanda (ya tuba) ya yi lmani da Allah da Yinin Lahira, kuma ya aikata aikin kwarai, to, 
suna da ijararsu a wurin Ubangijinsu, kuma babu tsɓro a kansu, kuma ba su zama suna 
yin bakin ciki ba. (2:62) 

Abin sani kawai, daga cikin kowace al’umma, Allah (SWA) Za ya ware azzalumai 
waɗanda suka karyata manzanni, sannan a kora su (ana kange su) zuwa wuri guda. A 
lokacin da suka iso (matattararsu) wajen da za’a yi musu hisabi, Allah (SWA) Zai ce 
dasu: "Ashe kun ƙaryata ayoyinNa, kuma ba ku kewaye su da sani ba? To, mene 
ne kuka kasance kuna aikatawa?" 

Kuma magana ta auku a kansu, sabɓda zaluncin da suka yi. To, su ba su da ta cewa. 




Page 

14 


Yaumul Qiyama 


A wannan rana, za’a tambayi taron mushirikai, a ce dasu: "Menene kuka karɓawa 
Manzanni?" Sai labaru su ɓace musu a ranar nan sa'an nan ba za su tambayi junansu 
ba. 

i 0 J iui'ii ’p&i- 


(^.1? ./g<?h djj^o) j 


Gargadi: 

Kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira karya ga Allah, a Ranar Kiyama? Lalle 
hakTka, Allah Ma’abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su 
gɓdewa. (10:60) 


Azabar da kafirai za su shiga a ranar nan, ita ce azabar wata inuwa (kamar bishiya) 
mai rassa uku. Ita wannan inuwar ba ta da wani sanyi ko kaɗan. Idan aka kai kafirai 
inuwar, bishiyar zata riƙa yin tartatsi (spark) kamar irin na wutar lantarki (electricity). 
A duk lɓkacin da tayi tartsatsi, za ta jefo musu da wani abu kamar ɗigo (drops) na 
narkekkiyar dalma, girmansu kuma kamar baƙaƙen raƙumma manya. Idan tartsatsi ya 
faɗo ya danne kafiri, kafiri yana konewa, da kyar zai ture wannan tartatsin, kafin kuma 
wani ya faɗo masa. Allah Ya kiyaye mu. 

Hakanan kafirai za suyi ta fama da wannan azabar, a madadin wajen hutawarsu, kafin 
aje ga ranar hisabi, sannan su kɓma cikin babbar azaba. A wannan ranar za a cewa 
kafirai: 

Ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa game da shi! Ku tafl 
zuwa ga wata inuwa mai rassa uku. Ita ba inuwar ba, kuma ba ta wadatarwa 
daga harshen wuta. Lalle ne, ita, tana jifa da tartsatsi kamar soraye. Kamar dai 
su raƙumma ne baƙaƙe. Bone ya tabbata, a ranar nan, ga masu ƙaryatawa! 

(77:29-34) 


Gargadl: 

Shin suna jira (ne), face dai Allah Ya je musu a cikin wasu inuwɓyi na girgije, da 
mala'iku, kuma an hukunta al' amarin? Kuma zuwa ga Allah al'amurra ake mayar da 
su. (2:210) 


A wannan ranar, abɓki ba zai tambayi yadda wani abɓkinsa yake ba. 14 Wahalar kɓwa 
ta ishe shi. Kafirai za su zauna a wannan hali na azabar bishiya, su kuma waɗanda 
suka yi imani za su zauna a cikin lambu (dausayin raudha ko inuwar al’arshi) har ya 
zuwa lɓkacin da za’a zo da manzanni dɓmin su bada shaida. 


Page 

15 


14 . Duba aya ta 70:10 


Yaumul Qiyama 


To, yaya, idan Mun zo da shaidu daga dukkan al'umma, kuma Muka zo da kai 
(ya Muhammadu) a kan waɗannan (al’ummar), kana mai shaida! (4:41) 

Kuma, idan manzanni aka ƙayyade lokacin tara su. Domin babbar ranar da aka 
yi wa ajali. Domin ranar rarrabewa. Kuma, me ya sanar da kai ranar 
rarrabewa? Bɓne ya tabbata a ranar nan, ga masu ƙaryatawa! (77:1 1-13) 

Duk da azabar da kafirai suke ɗanɗanawa a karkashin bishiya ma’abɓciyar reshe uku, 
suna tsɓron ace alƙiyama za ta tsaya- watɓ suna tsɓron ranar da za’a yi hisabi ‘yan 
wuta su tafi wuta- sabɓda azabar alkiyama tafi azabar bishiya mai rassa uku. 

To, idan gani ya dlmauta (ya yi ƙyalli). Kuma, wata ya yi husufi (haskensa ya 
dushe). Aka tara rana da wata. Mutum, a ran nan, zai ce M Ina wurin gudu?” 

(75:7-10) 


Gargadl: 

A'aha! babu mafaka. Zuwa ga Ubangijinka wurin tabbata, a ranar nan, yake. Ana gaya 
wa mutum, a ranar nan, abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar. Ba haka ba! Mutum, 
ga abin da ya shafi kansa, masani ne. Kuma ko da ya jefa uzurɓrinsa (ba za a saurare 
shi ba). (75:11-15) 

Ranar busar ƙaho yini ne mai matuƙar wahala. Akan kafirai ba mai sauki ba 
ne!" 

Daga zarar an tara manzanni, sai a gargaɗo mutane dɓmin su zo wajen da za’a 
damƙawa kɓwa littafmsa- wajen da za’a yi hisabin ayyuka da bada shaida. Innalillahi 
wa inna ilaihi raji’un: 


FASALI: 

SHAIDU DAGA MANZANNI: 


JJaa)! U Uj (13) (12) tsH (11) ciif J-Ujil lilj 

s o 

(0*> LojJi fijj-o) (15) J lUJj Jjj (14) 


Kuma, idan manzanni aka ƙayyade lokacin tara su. Domin babbar ranar da aka 
yi wa ajali. Domin ranar rarrabewa. Kuma, me ya sanar da kai ranar 
rarrabewa? Bone ya tabbata a ranar nan, ga masu ƙaryatawa! (77:11-15) 


Page 

16 


15. Ayoyi na 74:9-10 


Yaumul Qiyama 


Idan Allah (SWA) Ya tara Manzanni, Zai tambayesu: "Mene ne aka karɓa muku?"- 
na tauhidi, a lokacin da kuka kirayi mutanenku. Manzanni za su amsa, su ce: "Babu 
ilmi a gare mu, bamu san abinda ke cikin zukatansu ba kuma bamu san irin bidi’oin da 
suka kirkiro a bayanmu ba. Lalle ne Kai (Ubangiji), Kai ne Masanin abubuwan fake." 


(sjuuit i^) i' 'fte d jilp v ijiii bu JjLI jUojii Lii ^ 


Sai Allah (SWA) Ya maida kan Annabi Isa dan Maryam (AS), Ya ce masa: "Ya Isa 

ɗan Maryama! Ka tuna nidma Ta a kanka, kuma a kan mahaifiyarka, a lokacin 
da Na ƙarfafa ka da Ruhul Kudusi, kana yiwa mutane magana a cikin shimfiɗar 
jariri, da kuma kana dattijo. Kuma a lokacin da Na sanar da kai rubutu da 
hikima da Attaura da Injila, kuma a lɓkacin da kake yin halitta daga laka kamar 
surar tsuntsu da iziniNa, sa'an nan ka hura a cikinta sai ta zama tsuntsu da 
iziniNa, kuma kana warkar da haifaffen makaho da kuturu, da iziniNa, kuma a 
lɓkacin da kake fitar da matattu da iziniNa, kuma a lokacin da Na kange Bam 
Isra'ila daga gare ka, a lokacin da ka je musu da hujjɓji bayyanannu, sai 
waɗanda suka kafirta daga cikinsu suka ce: 'Wannan ba kome ba ne, face sihiri 
bayyananne.” 

"(Kuma ka tuna) lɓkacin da Na yi wahayi zuwa ga Hawariyawa cewa ku yi Imani 
da Ni, kuma da ManzoNa. Suka ce: "Mun yi Imani, kuma ka shaida da cewa lalle 
mu, masu sallamawa ne." 

"(Kuma ka tuna) lokacin da Hawariyawa suka ce: "Ya fsa ɗan Maryam! shin, 
Ubangijinka Yana iyawa Ya saukar da kabaki a kanmu daga sama?" Sai ka ce: 
"Ku bi Allah da taƙawa idan kun kasance muminai." Sai suka ce: "Muna nufin 
mu ci daga gare shi ne, kuma zukatanmu su natsu kuma mu san cewa lalle ne, ka 
yi mana gaskiya, kuma mu kasance daga masu shaida a kansa." Sai ka ce: "Ya 
Allah. Ubangijinmu! Ka saukar da kaɓaki a kanmu daga sama dɓmin ya zama 
ldi ga na farkonmu da na ƙarshenmu, kuma ya zama aya daga gare Ka. Ka 
azurta mu, kuma Kai ne Mafificin masu azurtawa." Allah Na ce: "Lalle ne Ni 
mai saukar da shi ne a kanku sa'an nan wanda ya kafirta daga gare ku, to, lalle 
ne Ni, Ina azabta shi, da wata azaba wadda ba Ni azabta ta ga kowa daga 
talikai." 

Bayan Allah (SWA) Ya tunatar da Annabi Isa (AS) dukkan wadannan ni’imomi da 
Yayi masa da mutanensa, sai Ya tambayeshi: iz Qalallahu: 

"Ya Isa ɗan Maryama! Shin, kai ne ka ce wa mutane, Ku riƙe ni, ni da uwata, 
abubuwan bautawa biyu, baicin Allah?" (Isa (A.S) za) ya ce: "Tsarkinka ya 
tabbata! Ba ya kasancewa a gare ni, in faɗi abin da babu wani hakki a gare ni. 


Page 

17 


Yaumul Qiyama 


Idan na kasance na faɗe shi, to lalle Ka san shi, Kana sanin abin da ke a cikin raina, 
kuma ba ni sanin abin da ke a cikin ranka. Lalle ne Kai Masanin abubuwan fake ne." 
"Ban faɗa musu ba face abin da Ka umurce ni da shi; watau: Ku bauta wa Allah 
Ubangijina kuma Ubangijinku; kuma na kasance mai shaida a kansu matuƙar na 
dawwama a cikinsu, sa'an nan a lɓkacin da Ka karɓi raina Ka kasance Kai ne mai 
tsaro a kansu, kuma Kai, a kan dukkan kɓme, Halartacce ne. 

"Idan Ka azabta su, to lalle ne su, bayinKa ne, kuma idan Ka gafarta musu, to, lalle ne 
Kai ne Mabuwayi Mai hikima." 

(Sai) Allah Ya ce: '’Wannan ce ranar da masu gaskiya, gaskiyarsu take 
amfaninsu. Suna da gidajen Aljanna, koramu suna gudana daga karkashinsu, 
suna madawwama a cikinsu har abada. Allah Ya yarda da su, kuma sun yarda 
da Shi. wannan ne babban rabo mai girma." 

(A duba tafsirin aya 109 zuwa 1 19- Suratul Maida, domin karin bayani). Allah (SWA) 
Shi Ya san a yadda wadannan tambayoyi zasu kasance, A bainar Jama’a ko a wani 
wuri na dabam. 

Gargadi: 

Ya ku mutane! Haƙiƙa, Manzo ya je muku da gaskiya daga Ubangijinku. Sabɓda haka 
ku yi lmani ya fi zama alheri a gare ku. Kuma idan kun kafirta, to, Allah Yana da abin 
da ke cikin sammai da ƙasa. Kuma Allah Ya kasance Masani, Mai hikima. 

Ya Mutanen Littafi! Kada ku zurfafa a cikin addininku. Kuma kada ku faɗa, ga Allah, 
face gaskiya. Abin da aka sani kawai, Masrhu lsa ɗan Maryama Manzon Allah ne, 
kuma kalmarSa, ya jefa ta zuwa ga Maryama, kuma ruhi ne daga gare Shi. Sabɓda 
haka, ku yi lmani da Allah da manzanninSa, kuma kada ku ce, "Uku". Ku hanu (daga 
faɗm haka) ya fi zama alheri a gare ku. Abin da aka sani kawai, Allah Ubangiji ne 
Guda. TsarkinSa ya tabbata daga wani abin haifuwa ya kasance a gare Shi! Shi ne da 
abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa kuma Allah Ya isa Ya zama wakili. 
Masihu ba ya ƙyamar ya kasance bawa ga Allah, kuma haka mala'ikun nan 
makusanta. Kuma wanda ya yi ƙyamar bautarSa kuma yi yi girman kai, to, zai tara su 
zuwa gare shi gaba ɗaya. (4:170-172) 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku karɓa wa Allah, kuma ku karɓa wa Manzo, idan Ya 
kiraye ku zuwa ga abin da Yake rayar da ku; Kuma ku sani cewa Allah Yana 
shamakacewa a tsakanin mutum da zuciyarsa, kuma lalle ne ShT, a zuwa gare Shi ake 
tara ku. (8:24) 


Page 

18 


Yaumul Qiyama 


A wannan rana (ta Yaumul Fasl), za’a zo da Manzanni (Annabawa) domin su bayar da 
shaida akan waɗanda suka gaskata su. kɓwace al'umma, Manzon da aka aika mata zai 
bayar da shaidar imanin mutanensa. Sannan kuma waɗanda suka kafirta, ba za a basu 
damar kawo wani uzuri da ya hanasu gaskata manzanni ba. 


pA % jj^ Jij^ ^ 1*1 ^jA 




Amma su mushirikai, za ace musu: "Ku kawo dalilinku." Sai su fahimci cewa lalle 
gaskiya ga Allah take. Kuma abin da suka kasance suna kirkirawa na karya ya ɓace 
daga barinsu. 


i\t U JJ J*jl d\ Ij^Ui IjJIa dii \LjJ> ti\ 




(jM& I djjziu 


Gargadi: 

Ya ku waɗanda suka kafirta! Kada ku kawo wani uzuri a yau. Ana yi muku 
sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa kawai ne. 

Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku kɓma zuwa ga Allah kɓmawar gaskiya. Mai 
yiwuwa Ubangjinku Ya kankare muku miyagun ayyukanku kuma Ya shigar da ku a 
gidajen Aljanna, ƙoramu na gudana daga karkashinsu a ranar da Allah ba Ya kunyatar 
da Annabi da waɗanda suka yi lmani tare da shi. Haskensu yana tafiya a gaba gare su 
da jihɓhin damansu, suna cewa, "Ya Ubangijiumu! Ka cika mana haskenmu, kuma Ka 
yi mana gafara. Lalle Kai, a kan dukkan kɓme, Ya kai Mai ikon yi ne." (66:7-8) 


Annabin karshe, cikamakin annabawa, Annabi Muhammadu (SAW), shi ne zai bayar 
da shaidar imanin afummarsa. Dukkan ayyukan da mutane suka aikata bisa umarnin 
annabi (SAW), za su samu amincewar (shaidar) annabi Muhammadu (SAW). Dukkan 
bidi’oi da aka ƙirƙiro aka jinginasu da musulunci, annabi (SAW) zai ce bai umurci 
waɗanda suka aikata waɗannan bidi’oin ba. 


t S ' } ' o 'i * o ' S >' 

(ftL*Jl 5jj~o) IJL^I dJb ll brj p>\ jfi \1 i*r 'ij 


A ranar nan, waɗanda suka kafirta kuma suka saɓa wa Manzo, suna gurin da an 
baje ƙasa dasu, kuma ba su ɓoye wa Allah wani labari. (4:42) 

Gargadi: 

Kuma wanda ya nemi wanin Musulunci ya zama addini, to, ba za a karɓa daga gare 
shi ba. Kuma shi a Lahira yana daga cikin masu hasara. (3:85) 


Page 

19 


Yaumul Qiyama 


A wannan rana, sai a kawo ma’aune (na gwajin) ayyukan mutane da Aljannu. Su 
wanɗannan ma’aune suna auna nauyin abu mai karantar da idanu ba zai iya gani ba. 




Wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda, to, yana da gɓma din misalansa. Kuma wanda 
ya zo da mugun aiki guda, to, ba za a saka masa ba face da misalinsa. Kuma su (ma 
kafirai) ba a zaluntar su. (6:160) 


Gargadi: 


Kuma awo a ranar nan gaskiya ne. To, wanda sikelansa suka yi nauyi, to, waɗannan su 
ne masu cin nasara. Kuma wanda sikelansa suka yi rashin nauyi, to, waɗannan ne 
waɗanda suka yi hasarar rayukansu, sabɓda abin da suka kasance, da ayɓyinMu, suna 
yi na zalunci. (7:8-9) 

Kuma ka tsai da salla a gefe guda biyu na yini da wani yanki daga dare. Lalle ne 
ayyukan kwarai suna kɓre munanan ayyuka. Wancan ne tunatarwa ga masu tunawa. 
Kuma ka yi hakuri. Allah ba Ya tɓzartar da ladar masu kyautatawa. (11:1 14-115) 

Idan aka ajiye ma’aunen gwajin ayyuka, aka ɗau tsawon lokaci ba ayi gwajin ba, ga 
rana an kawo ta kusa da kanun jama’a, jama’a zasu kosa da wahala suyi tunanin zai fi 
zama alheri ayi hisabi koya ya san makomarsa. Sai wassu suce: shin ba ku gani ba 
halin da kuke ciki? Ba za ku nemi wanda zai cece ku a wurin Ubangijinku ba. Haka ne 
fa! Ga Annabi Adamu (Babanmu). Sai a tafi wajen Annabi Adamu (A.S) a koka masa 
akan ya roki Allah (SWA) ayi hisabi. Annabi Adam (A.S) zai ce: Ba ku gani ba, Allah 
Yayi fushi, fushi da Bai taba yin irinsa ba kuma ba Zai kara yin irinsa ba? Nima yau 
takaina nake saboda kuskuren da nayi na cin itaciya da aka hane ni. Nafsiy, nafsiy! Ku 
tafi ku kokawa Nuhu. Annabi Nuhu (A.S) zai tura jama’a zuwa wajen Annabi 
Ibrahim, Annabi Ibrahim ya tura jama’a zuwa wajen Annabi Musa (A.S), Annabi 
Musa ya tura jama’a zuwa wajen Annabi Isa dan Maryama (A.S). Annabi Isa ya tura 
jama’a zuwa wajen mafificin halitta- Annabi Muhammadu (SAW). 

Idan Jama’a suka zo wajen mafificin halitta, sai suce: kai ne Muhammadu Manzon 
Allah kuma cikamakin annabawa, Allah Ya gafarta maka abinda ya gabata da wanda 
ya kasance karshe! Ka cece mu a wajen Ubangijinka, Ka duba halin (wahala) da muke 
ciki. 

Ana laha, Ana laha! Sai ya tafi zuwa kasan afarshi yayi sujjada yayi gaisuwa da 
kalaman da ba a taba godewa Allah da su ba (kamar yadda Allah Zai kimsa masa) har 


Page 

20 


Yaumul Qiyama 


sai Allah (SWA) Ya ce: Ya Muhammadu! Ɗaga kanka (ɗaga sujjada) ka roƙa a 
baka, ka nemi cetonsu a baka. Sai Annabi (SAW) ya ce: Al’ummata Ya Ubangiji! 
Arummata Ya Ubangiji! ! Al’ummata Ya Ubangiji! ! ! 

Allah (SWA) Zai ce: Ya Muhammadu! Dauki duk wanda babu hisabi a kansa, daga 
al’ummarka, ka shigar dashi Aljanna ta kofar dama. 

Gargadi: 

Ka ce: (Allah Ya ce): "Ya bayTNa waɗanda suka yi Imani! Ku bi Ubangijinku da 
takawa. Waɗanda suka kyautata a cikin wannan duniya suna da sakamako mai kyau, 
kuma kasar Allah mai faɗi ce (idan kuna bukatar yin hijira). Masu haƙuri kawai ake 
cika wa ijararsu, ba tare da hisabi ba. 

Da yawa daga cikin sahabbai (R.A), bayan Ahlul baiti da goman da aka yi musu 
albishir, za su shiga Aljanna ba tare da wani hisabi ba. Allah Shi ne mafi sani. 

Sauran jama’a da suka cancanta ayi musu hisabi, za ayi musu gwajin ayyuka da sikeli. 


Page 

21 


Yaumul Qiyama 


BABI NA UKU 

RANAR HISABI- YAUMU YAQUMUL ASH’HAD: 

Idan wa’adi ya cika, mala’iku za su zo da manyan littafan nan guda biyu (illiyyun da 
Sijjin) domin su cire wa kowa littafmsa ya ga bitar abubuwan da ya aikata a duniya. 
Idan mala’iku suka zo da littafan, sai su fara rabawa. Duk wanda littafmsa ya fito daga 
illiyyun za a bashi littafm a hannun dama. amma su masu laifi za a basu littafansu a 
hannun hagu. 

Wanda aka bashi littafinsa a hannun dama ya karanta, ya ga ayyuka masu kyau (harda 
ladan fasa zunubi da yayi), sai ya kutsa cikin makusantansa (har wanda bai sani ba) 
yana ce musu “ku karɓa, ku karanta littafma, daman "Lalle ne ni, na tabbata cewa ni 
mai haɗuwa da hisabina ne." (na ladan abubuwan da nake aikatawa don Allah). 

Shi kuma wanda aka ba shi littafmsa a hannun hagu, idan ya duba munanan 
ayyukansa, sai yayi burin da ma ba a bashi littafm ba, dama bai ga abubuwan da za a 
auna masa ba. Ya yi burin “ina mutuwa shine karshen al’amari”. Ya fara tunawa: 
dukiya da na tara a duniya da sarauta ta basu yi mini amfani ba. Kai! Karshen 
al’amarin wannan mutum (kamar yadda za mu gani) shi ne ace da mala’iku: M Ku 
kama shi, sa'an nan ku sanya shi a cikin ƙuƙumi.” "Sa'an nan, a cikin (wutar) 
JahTm, ku ƙona shi." "Sa'an nan, a cikin sarƙa, tsawonta zira'i saba'in, sai ku 
sanya shi ." 16 


Gargadi: 

Hisabin mutane ya kusanta gare su, alhali kuwa suna a cikin gafala, suna masu 
bijirewa. Wani ambatɓ daga Ubangijinsu, ba ya zuwa gare su face sun saurare shi, 
alhali kuwa suna masu yin wasa. (2 1:1-2) 


A lokacin da aka jibge manyan littafan illiyyun da sijjin a gaban mutane sai ka ga 
masu laifi suna masu jin tsɓro daga abin da ke cikinsa. Idan aka gama rabawa, jama’a 
suka gama karantawa, sai ka ji wassu mutane suna cewa: "Kaitonmu! Mene ne ga 
wannan littafi, ba ya barin (laifi) karama, kuma ba ya barin babba, face ya kididdige 
ta?" Kuma Ubangijinka ba Ya zaluntar kɓwa. 


^ ^ ^ ; 0 s 

Jls^Jl lAa JU IUJjjIj ^ cjUSsJl ^j^jj 

(cA^J' ®jj-°) '*U"I JJjj ^dJaj Ijlo^ U IjA?-jj UUa?"' *i/l *ij 


Page 

22 


16. Duba Suratul Haqqat 


Yaumul Qiyama 


Gargadi: 

Kana ganin azzalumai suna masu tsɓro daga abin da suka sana'anta alhali kuwa shi 
abin tsoron, mai aukuwa ne gare su, kuma waɗanda suka yi Tmani kuma suka aikata 
ayyukan kwarai suna a cikin fadamun Aljanna suna da abin da suke so a wurin 
Ubangijinsu. Waccan fa ita ce falala mai girma. (42:22) 

A Ranar da kɓwane rai yake samun abin da ya aikata daga alheri, a halarce, da kuma 
abin da ya aikata daga sharri, alhali yana gurin, da dai lalle a ce akwai fage mai nlsa a 
tsakaninsa da abin daya aikata na sharrin! Kuma Allah Yana tsɓratar da ku kanSa. 
Kuma Allah Mai tausayi ne ga bayinSa. (3:30) 


Ga kowace al’umma, za a zo da manzon da ya kira su zuwa ga tauhidi domin ya bayar 
da shaidar ayyukan da suke shine ya umarce su da aikatawa don Allah. 


ɓji-Oaj ^ij -ULJLiU p&j 3 ^jij $\h Jjioj j*' J^lj 


(jjiissb ^jj* 0 ) 4 ^jj 


Kamar yadda Allah (SWA) Ya tunasar da Annabi Isa (A.S) ni’imomin da Ya masa, 
sannan ya tambayeshi a game da mutanensa, Allah (SWA) Zai tambayi mutane a bisa 
ni’imomin da Yayi musu- ni’imar samun dukiya, ‘ya’ya, abinci, motoci da gidaje- da 
irin godiyar da suka nuna a lokacin da Allah Yayi musu ni’imar. Wanda yayi murnar 
samun wani abu sai ya shirya “Party,” zai yi bayani. 


Jju jfl 4jh JjlJ jfl j [*] ,1j -Ji cjU 'j£> jflj UiU jSJi jflj 


JjdJi 4JJ! oU 4 j'sApt U 


ADDU’A: 


fil J jj UJlU J-iP' J'j c£-J'j Jsj Js- cUjJ' dJcuJo '£jj\ tJ' jJJjJ 

J' 'jA ^jhj cj? ^ J ^L^'j 


"Ya UbangijTna! Ka kange ni dɓmin in gɓde wa ni'imarKa, wadda Ka nfimta a kaina 
da kuma a kan mahaifana biyu, kuma dɓmin in aikata aikin ƙwarai wanda Kake yarda 
da shi, kuma Ka kyautata mini a cikin zuriyata. Lalle nl, na tuba zuwa gare Ka, kuma 
lalle ni, ina daga masu sallamawa (ga umurninKa)." (46: 15) 


Page 

23 


Yaumul Qiyama 


Sakamakon zalunci a tsakanin mutane- mutum ya biya mutum abinda ya zalunce shi- 
zai kasance bayan awon ayyuka (Allah Shi ne Mafi sani). Wanda ya zalunci dan- 
uwansa (a duniya) zai biya (a Lahira) da kyawawan ayyukansa da aka auna, zai ɗauki 
munanan awun ɗan-uwansa idan bashi da kyawawan ayyukan biya (ko idan sun kare a 
wajen biyan basussuka). 



Gargadi: 


...Ya ku mutane! Abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. 
Sa'an nan kuma zuwa gare Mu makɓmarku take, sa'an nan Mu ba ku labari game da 
abin da kuka kasance kuna aikatawa. (10:23) 

Wanda ya aikata aiki na ƙwarai to sabɓda kansa ne, kuma wanda ya munana, to, yana 
a kansa. Kuma Ubangijinka, ba Mai zalunci ga bayinSa ne ba. (4 1 :46) 

Wassu sun samu shiga Aljanna ba tare da hisabi ba! Ga wassu za su shiga wuta ba tare 
da hisabi ba. 

Ka ce: "Ko mu gaya muku game da mafifita hasara ga ayyuka?" (su ne) 
'’Waɗanda aikinsu ya ɓace a cikin rayuwar duniya, alhali kuwa suna zaton lalle 
ne su, suna kyautata, (abin da suke gani) aikin ƙwarai?" Waɗancan ne waɗanda 
suka kafirta da ayoyin Ubangijinsu, da kuma haɗuwa da Shi, sai ayyukansu suka 
ɓaci. Saboda haka ba za Mu tsayar musu da awo ba a Ranar Kiyama. Wancan ne 
sakamakonsu shi ne Jahannama, saboda kafircinsu, kuma suka riƙi ayoyiNa da 
ManzanniNa abin izgili. (18:103-105) 

Ga waɗanda suka samu littafinsu (bayan an gama biyan basussuka), ana ce da 
kowannensu: 

"Karanta Littafinka. Ranka ya isa ya zama mai hisabi a kanka a yau." (17:14) 


Gargadi: 


Lalle ne, Mu, Mun yi muku gargaɗm azaba makusanciya, ranar da mutum ke dubi 
zuwa ga abin da hannayensa suka aikata, kuma kafiri ya ce: "Kaitona, da dai na zama 
turɓaya!" (78:40) 

Ga mutane tsatstsaye, kowa ya karanta littafinsa, kuma ya fahimci makomarsa. Jama’a 
za su fara tunanin abin da ya kaisu ga samun wannan sakamako, sai ka ga mutum ya 
ciza yatsarsa yana cewa “Ya kaitona! Da man ace na riki hanya tare da manzo! da man 
a ce ban riki wane masoyi ba! Lalle ne, hakika, ya batar da ni daga tunawa a bayan 
(tunawar) ta je mini.” 


Page 

24 


Yaumul Qiyama 


IsIjjU (Y V) I JjiU HAi (^JLp ^JllaJl tjP*J jjjj 

jlUj'^ij jl.la.lJj' jlij ij Js'j J' J^flJ (YA) *>Lb : ' U*>^ *U i Jl 

(jliyiJi fijj-o) 


Bayan wani lokaci, sai mala’iku su zo, su karbi littafan fajirai ba tare da sun yi musu 
bushara ba, su murtsike littafan su watsar da shi- kura watsatstsiya. Fajirai suna 
sirrinta fadin Allah Ya tsare mu, Mala’iku za su ce da su: “Hijran mahjuran”- ba ku ba 
shiga Aljanna (Aljanna ta haramta a gareku). 


U ^Jl lladij (22) ljj?t?U Ijk^- jjijijj /^wOj?sUJJ JUjJ ^jjJ jjjj jjj 

0 ^ J 

(jliyiJl j)j*j) Ijjiw $.tj& oUbUti (JU^ (jo Ijl^f- 


Sannan sai a tafi da fajirai wajen shiga wuta. Fajirai su za su fara tafiya wuta (bayan 

1 7 

Aali Fir’auna ), kuma za su shige ta ne, ranar sakamako, ba tare da jinkiri ba. 


(J~iUj Igip pA Uj ( 15 ) Jjlil jjJ IgjjllflJ ( 14 ) ^flJ jl^uiJ' jlj 


(jdajjjNJ' ®jj*j) 


djpjs JT 'jU-M apUJi jjib ^jjj .17 


Page 

25 


Yaumul Qiyama 


BABI NA HUDU 
YAUMUD DIN. 


j*jsJ ^JLUj *$ (18) jjAl' U iiijif U (17) ^jj U UJ 

(jlbii^t fijj-j) (19) aJJ JiUjj j $\ j lilii 


Kuma me ya sanar da kai abin da ake cewa Yaumud din? Sa'an nan, me ya 
sanar da kai abin da ake cewa Yaumud din? Rana ce da wani rai ba ya iya 
mallakar kome domin wani rai, kuma al'amari a ranar nan, ga Allah (ɗai) yake. 


A ranar nan (ta Yaumud din) za a kira fajiran daga wani wuri mai nisa, kuma dole su 
tafi wurin da aka kirasu ba tare da sun karkace ba. A wannan lokacin ba za ka ji komai 
ba sai sautin tafiyar kafirai- rudum! rugudum! rudum!- Kamar dawaki marasa adadi 
suna sukuwa. 


(<d? 3j j~*>) ^wj *^3 O <d i)jK~j AUjj 


Gargadi: 

A yinin nan ceto ba ya yin amfani face wanda Mai rahama Ya yi masa izni kuma Ya 
yarda da shi, da magana. Yana sanin abin da ke a gaba gare su da abin da ke bayansu, 
kuma ba su kewayewa da shi ga sani. Kuma fuskɓki sukayi ƙankan da kai ga 
Rayayye,Tsayayye (Allah), alhali kuwa wanda ya ɗauko wani zalunci ya taɓe. Kuma 
(amma) wanda ya aikata wani abu daga ayyukan ƙwarai alhali kuwa yana mai Tmani, 
to, ba ya tsɓron wani zalunci ko wata naƙasa. (20: 109-1 12) 


Bayan fajirai sun sha gudu da tsawonsa ya kai misalin zagaya duniya sau dubu, sai a 
jera su a sahu guda. Sannan Allah (S.W.A) Ya ce musu “Lalle ne, hakika, kun zo 
Mana kamar yadda Muka halittaku a farkon lokaci. Wato kun riya cewa ba za 
Mu sanya muku wani lokacin haɗuwa ba.” Sannan sai Allah (S.W.A) Ya 
tambayesu “Mulki ga wa yake a yau? Sai suce “Yana ga Allah, Makaɗaici, Mai 
tilastawa. 


^ Jj' ui* u ja*s^- iii \jup dx>j ^Js ijOjpj 


Watau saida aka tilasta su, suka sha gudu sannan suka san Allah ɗaya ne, kuma mai 
tilastawa? Tukuna! za su san sunyi fajirci a duniya, su bada shaida da kansu. 

Bayan sun bada amsa, sai Allah (S.W.A) Ya ce: Yau ana saka wa kowane rai a game 
da abin da ya aikata, babu zalunci a yau. 


Page 

26 


Yaumul Qiyama 


(16)jlpJl 4^-'jJ' (* 4^ L5^ fi^ 

0 6 0 ' 0 ' 0 ' Jt ■* 0 * ° 

(^3 If- <UJ' JJ ^jJ' jU? *<? £*~+S Uj iSjhz fjJ' 


Kowane halitta (Mutum da Aljani) zai je Lahira da mala’ikunsa biyu- mai masa shaida 
da mai kɓra- ko ayi masa shaida ko a kɓra shi wutar jahannama. (Allah Ya shirye mu) 


(Jj sjj^) A>4^j JjUo jJL> ^jS' o&l£j 


Daga yadda aka jera fajirai, sai a umarci mala’iku masu kora na kowane mutum da 
aljani ace musu: “Ku tara waɗanda suka yi zalunci, da abokan hadlnsu, da abin 
da suka kasance suna bautawa wanin Allah, saboda haka ku shiryar da su (ku 
nuna musu) zuwa ga hanyar Jahlm. Kuma ku tsayar da su (kafin su shiga 
wutar), lalle su, waɗanda ake yi wa tambaya ne. (37:22-24) 

Gargadi: 

Me ya same ku, ba ku taimakon juna? (Kamar yadda kuke yi a duniya). A'a, su a yau, 
masu sallamawa ne. (37:25-26) 


Kafin kowane mala’ika, mai kora, ya aza keyar wadda zai kora, sai an ce masa: M Lalle 
ne, haƙiƙa, ka kasance a cikin gafala daga wannan. To, Mun kuranye maka 
rufinka, saboda haka ganinka a yau, mai kaifi ne." (50:22) za ka iya hangowa har 
wutar Jahim. 

Bayan an kora su kusa da Jahim, suna kallonta, sai a tsayar da su. Ka bada misali da 
wanda ya je gabar teku ya tsaya yana kallon ambaliyar ruwa, alhali wannan mutumin 
matsoraci ne, kuma a garinsu ba ko tafki, in banda rijiya. 

To a lokacin da aka tsayar dasu, suna kallon wuta- ido ya rena fata, sai wassu suce wa 
wassu “Lalle ku, kun cuce mu, kun kasance kuna je mana ta dama wajen yadda muka 
amince.” Sai su mayar musu da amsa “A a, ku dai daman ba ku kasance muminai ba. 
Kundai kasance mutane ne masu ketare haddi. Dukkanmu ba mu da wani dalili akan 
junanmu. Saboda haka maganar Ubangijinmu ta wajaba a kanmu. Lalle mu masu 
dandanawar wuta ne. saboda haka muka batar da ku. Lalle mu, mun kasance batattu.” 


Page 

27 


Yaumul Qiyama 


ljiV3 (28) LJj>L ^iol IjJli (27) ^sAj Jii'J 

jpti (30) J-fJ 9 JJ Jj ^ jl^ UJ (29) 'tj~*y> 'jjjSs? ^J JJ 

j x x ^ j ^ x 

(OliLjaJ' Sjj~o) OjiJ'jJ LJ Ljj Jji L-Jj £ 


Gargadi: 

To lalle su a ranar nan, masu tarayya ne a cikin azabar. Lalle Mu, kamar haka Muke 
aikatawa game, da masu laifi. Lalle su, sun kasance idan an ce musu: "Babu abin 
bautawa, face Allah," sai su dɓra girman kai. Kuma suna cewa, "Shin, mu lalle masu 
barin gumakanmu ne, sabɓda maganar wani mawaƙi mahaukaci? A'a, ya zo da 
gaskiya kuma ya gaskata Manzanni. Lalle ku, haƙTƙa masu ɗanɗana azaba mai raɗaɗi 
ne. Kuma ba za a saka muku ba face da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Face 
bayin Allah waɗanda aka tsarkake. Waɗannan suna da abinci sananne. 'Ya'yan itacen 
marmari, kuma suna waɗanda ake girmamawa. A cikin gidajen Aljannar ni'ima. 
(37:33-43) 


A lokacin da aka tsayar da fajirai a bakin wuta sai a kuranye kwabrinsu (kamar a doki 
kwabrin da gudumar gidan wuta), kuma a kira su ace suyi sujjada, amma ina! Zafin 
ciwo ba zai barsu su iya yin sujjadar ba. Idanuwansu su fito kaskantattu (suna masu 
kwalla), wulakanci ya rufe su. Ay a duniya an umarcesu da yin sujjadar sallah suka ki 
yi. Wannan ita ce: 


[?■ (42) JjaJs£Lj jjpjjj (JLj Jp oLlSsj ^jj 

(^JjJ' djj*j) jjJiUl ^J*J ij^LwJ' jjPdj 'jj\5' jjjj lli 


Gargadi: 

Sabɓda haka ka bar Ni da mai ƙaryata wannan labarin (Alƙur'ani). Za Mu yi musu 
istidraji daga inda ba su sani ba. Ina jinkirta musu, lalle kaidiNa mai ƙarfi ne. K5 kana 
tambayar su wata la'ada ne, sabɓda haka su, daga wannan tarar, suke jin an nauyaya 
musu? Ko kuma suna da ilmin gaibu ne, wato suna yin rubutun (abin da suke fada 
daga gare shi) ne? Sabɓda haka, ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka, kada ka zama 
kamar Ma'abucin kifi, alɓkacin da ya yi kira, alhali yana cike da hushi. Ba domin 
ni'ima daga wajen Ubangijinsa ta riske shi ba, lalle ne da an jefa shi a cikin 
wɓfintacciyar ƙasa, alhali yana abin zargi. Sai Ubangijinsa Ya zaɓe shi, sa'an nan Ya 
sanya shi a cikin mutanen kirki. (68:44-50) 


Page 

28 


Yaumul Qiyama 


Daga nan sai a bar yan-wuta a bakin wutar Jahim, a hura wutar, iskar azaba tana 
shafarsu, kafin azo jefa su a ciki. Allah (SWA) Ya rantse: 


0j fiii 0h 0 00 0 0 # 0 J\ uLji jil aiu 


( w b>di 0 L>\'& 


Rantsuwar Allah! Lalle ne haƙiƙa Mun aika zuwa ga al ummomi daga 
gabaninka, sai Shaiɗan ya ƙawace musu ayyukansu, saboda haka shi ne 
majiɓincinsu, a yau, kuma suna da azaba mai raɗadi. (16:63) 


Idan muka koma wajen masu shiga Aljanna, 'Yan Wuta da 'yan Aljanna ba su 
daidaita. 'Yan Aljanna, su ne masu babban rabo . 18 Aljanna ana matso da ita kusa, 
ga masu shiganta, ba sai anyi gudu ba. 

A lokacin da za a tayar da shaidu a cikin kowace al-umma, su bada shaida a junansu, 
(misali suce mun samu labarin Fir’auna ya karyata Annabi Musa (AS)), kuma masu 
shaida su ce: "Waɗannan ne suka yi ƙarya ga Ubangijinsu , 19 Sai Annabi 
Muhammadu (S.A.W.) ya zo ya bayar da shaidar imanin muminan al-ummarsa. 


. . . \1 brj fj<3 


Gargadi: 

Kuma kamar wancan, Muka sanya ku afumma matsakaiciya dɓmin ku kasance masu 
bayar da shaida a kan mutane. Kuma Manzo ya kasance mai shaida a kanku. Kuma ba 
Mu sanya Alƙibla wadda ka kasance a kanta ba, face dɓmin Mu san wanda yake biyar 
Manzo daga wanda yake juyawa a kan duga-dugansa. Kuma lalle ne, ta kasance 
haƙiƙa, mai girma, sai a kan waɗanda Allah Ya shiryar. Kuma ba ya yiwuwa ga Allah 
Ya tɓzartar da lmaninku. Lalle ne, Allah, ga mutane, haƙiƙa, Mai tausayi ne, Mai jin 
ƙai. (2:143) 

To, yaya, idan Mun zo da shaidu daga dukkan afumma, kuma Muka zo da kai (Ya 
Muhammadu (SAW)) a kan waɗannan (al’ ummar), kana mai shaida! 

A ranar nan, waɗanda suka kafirta kuma suka saɓa wa Manzo (Muhammadu (S)), suna 
gurin da an baje ƙasa dasu, kuma ba su ɓɓye wa Allah wani labari. (4:41-42) 


(01 JT Jj^) jjAalUi G0\j cJjji U; u»T Jjj 


18. 59:20 

19. 11:18 ijjof j>0\ j 


Page 

29 


Yaumul Qiyama 


Ka duba yadda Muka fifitar da sashensu a kan sashe! Kuma lalle ne Lahira ce 
mafi girman darajoji, kuma mafi girman fifitawa. (17:21) 


MATASHIYAR BABI NA DAYA ZUWA NA HUDU (SUMMARY) . 

(LABARIN SA’A ZUWA YAUMUD DIN, A TAKAICE): 

Idan sama ta tsage. Kuma idan taurari suka watse.Kuma idan tekuna aka facce su. 
Kuma idan kaburbura aka tɓne su. Rai ya san abin da ya gabatar, da abin da ya 
jinkirtar. (82:1-5) 

Idan rana aka shafe haskenta. Kuma idan taurari suka gurɓace (wani ya shiga a cikin 
wani). Kuma idan duwatsu aka tafiyar da su. Kuma idan raƙuma masu cikunna aka 
sake su wawai, ba ga kɓwa ba. Kuma idan dabbɓbin daji aka tattara su. Kuma idan 
tekuna aka mayar da su wuta. Kuma idan rayuka aka haɗa su da jikunkunansu. Kuma 
idan wadda aka turbuɗeta da rai aka tambaye ta. "Sabɓda wane laifi ne aka kashe ta?" 
Idan takardun ayyuka aka watsa su (ga masu su). Kuma idan sama aka feɗe ta. Kuma 
idan Jahlm aka hura ta. Kuma idan Aljanna aka kusantar da ita. Rai ya san abin da ya 
halartar (a ranar nan). (81:1-14) 

Kuma ƙasa ta yi haske da hasken Ubangijinta, kuma aka aza littafi, kuma aka zo da 
Annabawa da masu shaida, kuma aka yi hukunci a tsakaninsu, da gaskiya, alhali kuwa, 
su, ba za a zalunce su ba. Kuma aka cika wa kɓwane rai abin da ya aikata. Kuma 
(Allah) Shi ne Mafi sani game da abin da suke aikatawa. Kuma aka kɓra waɗanda 
suka kafirta zuwa Jahannama, jama'a-jama'a (39:69-71) 


ADDU’A 


0 ^ J* o 0 0 / 

(^J&ljjl ClC^Jl ^jij J Jjjpl \jjj 

JT <sjj~j) cApo ^ dJdl iULflJl ^jj \Jjsx2 ^Js \sJJS-j U \s2\j \jjj 

fil UJU? JUp' ɓ'j ts'dYj J&j cUUil ^l '£ji\ Jl jS jjl Lij 

(cilb-^l 5 jj-o) jfi ^jj CUJ' cJi j\ J ^tLU'j 


Page 

30 


Yaumul Qiyama 


BABI NA BIYAR. 

RABE-RABEN WUTA DA MASU SHIGA KOWACCE. 

Ita wuta tana da kofofi guda bakwai (7), ko in ce ɗabaƙoki (kamar parlour), kowacce 
kofa akwai irin masu laifin da za su shiga ta wurin, kuma kowacce kofa tana da irin 
nau’in azaba dabam. Dabakokin sune: Jahannama, Sa’ira, Laza, Sakar, Huɗama, 
Hawuya, da kuma ta karshe Jahim. 

Farkon dabaka da za a fara samu daga wadannan dabakoki ita ce Jahannama, daga ita 
kuma sai Sa’ira, saboda fadar Allah (SWA): Ma’a-wahum Jahannama, kullama 
khabat zid na hum Sa’ira. 

Dabaka ta uku ita ce Laza wadda Allah Ya ke ambatar ta da sunan Wailun. Ta kasance 
ta uku saboda fadar Allah (SWA): Min wara’ihim jahannam. Da sannu zan sake yin 
bayani in sha Allah. Dabaka da ke bin Laza (wailun) ita ce Sakar, sai Hudama, sai 
Hawuya, sai ta karshe Jahim. 

Dukkan wadannan dabakoki ana kiransu da suna guda- Jahannama. Kamar dai 
mutumin da zai je Hotoro da Gyadi-gyadi da unguwa uku da Naibawa daga Garin 
Azare, idan ya ce “zan je Kano”, ya game unguwannin da zai je. To haka yake ga 
mutumin da yace “ina son shiga Sakar da Hudama sannan Hawuya”, idan ya ce “ina 
son shiga Jahannama” shike nan, (Allah Ya sawwaka). Wanda ya nemi tsari da 
Jahannama kamar ya nemi tsari da dukkan dabakokin nan bakwai ne. 



(65) JlS't^JLP l)\ OIJLP Wjj 


M Ya Ubangijinmu! Ka karkatar da azabar Jahannama daga gare mu. Lalle ne, 
azabarta ta zama tara (mai lazimta). "Lalle ne ita ta munana ta zama wurin 
tabbata da mazauni." (25:65-66) 


Kayan azabar cikin Jahannama (dabaka ta farko) sune: Ruwan zafi, ruwa mai surkin 
Jini, ruɓaɓɓen Jini da kuma wuta. 


fij)J-J) d\ \&~r> (43) (Jj*oj?wJl l £> 

((%-*' y\ h^) cyt JPA. 3 ^'3i & 

& y J f J 0 s s ^ f 0 0 y y S Jjj 

( ' ^ ( 56 ) 


Page 

31 


Yaumul Qiyama 


Abubuwan da ake azabtar da yan Sa’ira da su irin na Jahannama ne sai dai sun fi na 
Jahannama tsanani, domin idan na Jahannama suka shirinye (suka rage zafi) da na 
Sa’ira ake dawo da su sabi. Saboda haka ne nace daga Jahannama sai Sa’ira. Wato 
anayin kasa ne, ana dada fadawa ramin azaba mai tsanani. Allah Shi ne Mafi sani. 

...matattararsu Jahannama ce, ko da yaushe ta bice, sai Mu ƙara musu Sa’ira. 

Saboda haka duk yadda ka ji anyi maganar azabtarwa da wuta, ko rowan zafi mai 
tafasa, ko ruwa surkin jini, to wannan azabar ‘yan Jahannama ce ko yan Sa’ira. 
Wallahu a’alamu, Allah Ya kiyaye mu. 



Dabaka ta uku ita ake kira Laza. Shin ita ce Wailun? idan muka duba yadda Allah 
(SWA) Yai maganar Laza, sai Ya ce: “Ita Laza tana kiran wanda ya juya baya (daga 
addini, daga sallah) kuma ya kau da kai. Kuma tana kiran wanda ya tara (dukiya), 
kuma ya sanya ta a cikin Jaka ko Banki. (baya bayar da taimako) (70: 17-18) 

Sannan idan muka duba yadda Allah (SWA) Ya ambaci wailun, za muga cewa Allah 
Ya ce: “Wailun ta tabbata ga masu shagala daga sallarsu, waɗanda suke riya, kuma 
suke hana taimako. (107:4-7). Kenan, idan ka lura, Laza da Wailun suna kiran masu 
barin sallah ne da masu rowa. Ashe wailun ita ce Laza. 

Allah Shi ne ya san kayan azabar cikin wutar Laza, amma dai kadan daga azabar da za 
su sha ita ce azabar twale fatar goshin da suka ki yin sujjadar (sallah) da shi. 


£&j ( 17 ) Jyj y}\ ( 16 ) '&J ( 15 ) JjA 


(£j\x<Jt fijj-j) 


Na ce dabaka ta uku ita ce Laza ne, saboda kusacin ta da Jahannama. Malamai suna 
cewa wailun wani kwari ne na wuta a cikin Jahannama, saboda haka wailun ya 
kusanta da Jahannama. Wallahu a’alamu. 

Idan mai karatu ya lura, azaba tana karuwa ne daga dabaka ta farko har zuwa ta 
karshe. Don haka sauran da zan jero, na jero su ne saboda fifikon azabarsu bi-da-bi. 
Wallahu a’alamu. 

Dabaka ta hudu ita ake kira Sakar. Azabarta ta wuce ta soye fatar goshi, a’a ita mai 
nacewa ce ga dukkan jiki, bata ragewa kuma ba ta barin jikin. 


(jLlJi ®jj-^) jJkJJ ^"'jj (28) jjj *jj Jlj *j (27) ji-J u J\jS\ Uj 


Page 

32 


Yaumul Qiyama 


Dabaka ta biyar ita ce Hudama. Ita Hudama wutar Allah ce wadda ake hurawa. Azabar 
Hudama ta zarta ta Sakar, domin ita ba ta tsaya ga nacewa ga dukkan jiki ba, a’a har 
fafuke kirji take ta leka kan zuciya. 


(fij^gJl fijj-o) aJ (6) Jjl jU (5) ii? J' U ijljM Uj 


Dabaka ta shida ita ce Hawuya. Ita Hawuya wuta ce wacce azabar ta tafi ta mai leka 
zuciya. Da me za a yi misali? Bata misaltuwa! Sai dai kawai ace ita wuta ce mai 
tsananin zafi. 


(APjlijl 3 jj*i) jU (10) 


A * 




Dabaka ta karshe ita ake kira Jahim. Wannan gagara misali ce! Ita ce can wutar kasan 
wuta. Amma kadan daga kayan azaba da suke ciki sune: icen Zakkum, icen Gislin da 
kuma ruwan zafi da za a sha idan anci Zakkum, sai kuma wutar kanta. Allah Ya tsare! 
Shi icen Zakkum, wani abinci ne mai kama da narkakkiyar kwalta (coal tar), wadda 
yake tafasa hanjin wadda ya ci shi- kamar yadda ruwan zafi yake tafasa. 


l^il (63) Ul (62) ^jfjJl JJU- dJLli! 

s Q s J5 / 0 

(44) ^-J^i (43) ^j3jj' 5' (oiiUaji fijj-j) (64) ^-j^Ji JL' 


0 0 


s-'jU ^Jl fijiaPli flji>- (46) J^ (45) 

0 x \ s s J JJ 

(JU-dJi Sjj^) ^iJp ‘U*iij jji 'j^ j+3 (47) 

j Jl 5 0 J ^ 

fijSJLUU \i-lji JjUlU Igiji ^ p (31) fijJLU p (30) ® jJU-3 fijjeP 
iJ jLL (34) Js> (33) ^uJ' L!u lyty* '&\£'&\ ( 32 ) 

(4iUJl fijj~o) jALs i\ ^ui % (35) Uali ^jJl 


Duk lokacin da kaji anyi maganar azabar abincin Zakkum ko Gislin, to wannan azabar 
yan Jahim ce. Allah Ka karkatar mana da azabar wuta. Allah Shi ne Mafi sani. 


Gargadi: 

Lalle ne waɗanda suke kafirta da ayɓyin Allah, kuma suna kashe Annabawa ba da 
wani hakki ba, kuma suna kashe waɗanda ke umumi da yin adalci daga mutane, to, ka 
yi musu bushara da azaba mai raɗaɗi. Waɗannan ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci a 
cikin duniya da Lahira, kuma ba su da wasu mataimaka. (3:21-22) 

To Shin masu wane irin laifi ne za su shiga Jahannama? su waye ‘yan Sa’ira ? su waye 
yan Laza? su waye yan Sakar? su waye yan Hudama? su waye yan Hawuya? su waye 
yan Jahim? 


Page 

33 


Yaumul Qiyama 


FASALI: 

MASU SHIGA WUTAR JAHANNAMA. 

Bisa lura da nassin aya, masu nau’in laifi na kasa, zasu shiga Jahannama idan har sun 
mutu akan wadannan laifukan. Saboda za a tashi mutum ne a bisa abinda ya mutu 
akansa. Akwai bukatar a kara duba nassin ayoyin ko na kuskure. Wallahu A’alamu. 


S/N 

NAU’IN LAIFI 

HUJJA 

1 

Makiyin Masallatai 

2:114 

2 

Wanda yai ridda kuma ya mutu bai tuba ba 

2:217 

3 

Wanda ya kashe wani da ganganci 

4:93 

4 

Wanda yaki hijira daga wurin kafirci alhali yana da iko. 

4:97 

5 

Wadda ya sabawa Manzo kuma ya bi wanin hanyar 
muminai. 

4:115 

6 

Munafukai da kafirai 

4:138-140 

7 

Wanda ya rarrabe a tsakanin Allah da ManzanninSa kuma 
kafiri 

4:150-151 

8 

Wadda yai zalunci 

4:161-169 

9 

Dan fashi wadda bai tuba ba har ya mutu 

5:33 

10 

Masu tseren gaggawa a cikin kafirci. Sun yi imani a baki 

5:41 

11 

Wanda ya ce Allah uku ne, ko ya ce Yana da da 

5:72-74 

12 

Dan farauta wadda baya tsoron Allah kuma mai 
ta'addanci 

5:94 

13 

Masu uzurin karya don karsu je yaki 

9:93-96 

14 

Munafukai maza da munafukai mata 

9:96 

15 

Wadda ba ya son ya mutu, Mai son natsuwa da duniya 
kuma gafili. 

10:7-8 

16 

Mai kirkira karya ga Allah, mai kangewa daga hanyar Allah 
(sharia) 

11:18-22 

17 

Wanda bai karba ma Allah ba (Shari'ar Sa) 

13:18 

18 

Kangararre mai tsaurin kai. 

14:15-16 

19 

Duk wanda ya bi shaidan (aikin shaidanci) 

15:42-43 

20 

Masu sanya wa Allah abokan tarayya. 

16:27-29 

21 

Mai rantsuwar karya domin yaudara (karyar gamus) 

16:94 

22 

Marar imani da ayoyin Allah (kamar Dare, Rana, Wata) 

16:104-105 

23 

Wanda ya yi farin ciki da kafirci 

16:106-109 

24 

Mai halasta haram ko haramta halas (kamar mai halasta 
karbar rashawa- cin hanci) 

16:116-117 

25 

Marasa karatun Al-kur'ani, kuma marasa sauraro. 

18:100-101 

26 

Wanda ya riki wani majibinci bayan Allah 

18:102 


Page 

34 


Yaumul Qiyama 


27 

Masu izgili da ayoyin Allah da manzanni. 

18:103-106 

28 

Wanda ya ce a bauta masa, shi abin bauta ne. 

21:29 

29 

Duk mai adawa da masallaci mai alfarma (kamar 
Abrahata) 

22:25 

30 

Masu son alfasha ta watsu a cikin masu imani (kamar 
masu neman a halasta auren jinsi) 

24:19-20 

31 

Duk mai jifar mata masu kamun kai...(Mai cin namansu da 
kazafin yin zina) 

24:23 

32 

Abokan masu kisan kai, wato mazinata (ba abokin barawo 
barawo ba!) 

25:68-69 

33 

Masu sayen labarun izgili (kamar Jaridun batsa) 

31:6-7 

34 

Masu cutar da Allah da ManzonSa (masu cutar da manzo) 

33:57 

35 

Masu makirci ga ayoyin Allah 

34:5/34:38 

36 

Makangara 

38:55-59 

37 

Masu barin bautar Allah 

40:60 

38 

Mai rowa da kuma alfaharin zai samu ni'ima a lahira. 

41:50 

39 

Azzalumai 

42:21 

40 

Masu zaluntar mutane kuma masu ketare haddin shari'a a 

cikin kasa. 

42:42 

41 

Mujirimai (masu laifi) 

43:74 

42 

Waɗanda suka gana game da zunubi da zalunci da saba 
wa Manzon Allah 

58:8 

43 

Wanda ya saɓa wa Allah da ManzonSa 

72:23 

44 

Waɗanda suka fitini muminai maza da muminai mata 

85:10 

45 

Kafirai daga ahlil-kitab da kuma mushirikai. 

98:6 

46 

Masu boye kudi a Banki (ko a gida) alhali ba sa ciyar da 
kudin a cikin hanyar Allah. (Taskacewa shine ajiye kudi a 
taska, a yanzu Banki kenan) 

9:34-35 

47 

Masu mamakin shin za a tashi mutane bayan sun zama 
turbaya. (Basu yarda da hisabi ba). 

13:5 

48 

Waɗanda suka musanya ni'imar Allah da kafirci. 

14:28-30 

49 

Masu wasa kowane iri (Banda wanda shari'a ta yarda da) 

52:11-16. 


AYOYIN DA SUKA YI KAMA DA JUNA. 

1. Wanda ya bi shaidan (17:61-64) ta yi kama da (15:42-43) 

2. Wanda ya bijire wa Al-kur’ani (20:124-127) ta yi kama da (18:100-101) 

3. Wanda yai zalunci (25:19) ta yi kama da (4:168-169) 

4. Marasa imani da lahira (27:4-5) ta yi kama da (10:7-8) 

5. Waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah da gamuwa da Shi. (29:23) ta yi kama da (16:104-105) 


Page 

35 


Yaumul Qiyama 


Idan mai karatu ya lura da nassin ayoyin da suke kasan Hujja, zai ga ayoyin sun ce 
wadannan “yan Jahannama ne, ko kuma ya ga sun kare da cewar “kuma suna da azaba 
mai radadi, ko mai girma, ko mai kauri, ko mai wulakantarwa.” 

Duk ayar da ta kare da cewar “suna da azaba mai radadi” to wannan azabar cikin 
wutar Jahannama ce. Saboda lokacin da Allah (SWA) Ya ce: ka yi wa munafukai 
bushara da cewa lalle ne suna da azaba mai radadi, sai kuma ya ce “Lalle ne, Allah 
Mai tara munafukai da kafirai ne a cikin Jahannama gaba daya. (4:138-140). To ka ga 
anan Allah Ya nuna mana cewa a cikin Jahannama ne ake samun azaba mai radadi. 
Duk ayar da tace masu laifi suna da azaba mai wulakantarwa, to lalle azabar wutar 
Jahannama ce, domin Allah (SWA) Ya ce: “wadannan su ne kaflrai sosai, kuma 
mun yi tattali, domin kafirai azaba mai wulakantarwa.(4: 151) idan ka tuna, lalle 
Jahannama ce matattarar kafirai da munafukai. 

Duk yadda aka ce wa masu laifi suna da azaba mai girma, ko mai kauri, ko aka ce su 
sun kasance ashabun Nari, hum fiha khalidun to ana nufin su masu shiga wutar 
Jahannama ne. 

Allah madaukakin Sarki Ya yi alkawarin cika Jahannama da mutane da Aljannu 
mabiyan shaidan. Daga cikin masu laifukan shiga Jahannama Allah Ya sa ba ma daga 
ciki! 

“Karanta littafi na (wannan). Ranka ya isa ya zama mai hisabin laifinka a yau. 


Dabaka ta biyu ita ce Sa’ira. Dukkan mai laifin shiganta an ambaci sunanta a lokacin 
da aka ambaci laifmsa. Allah Shine Mafi sani. 


MASU SHIGA WUTAR SA’IRA. 


S/N 

Nau’in laifi 

Hujja 

1 

Masu cin dukiyar Marayu da zalunci 

4:10 

2 

Kafirai 

33:64-65 

3 

Kungiyar shaidan (duba irinsu a suratul mujadala aya ta 1 8) 

35:6 

4 

Kafiran da ba su yi imani da Allah da ManzonSa ba. 

48:13 

5 

Shaidanu (Aljanu masu satar sauraron maganar mala’iku) 

67:5 

6 

Wadda ya karyata Manzanni game da sa’a 

25:11 


Dukansu waɗanda suka mutu akan laifin, basu tuba ba. Allah Ya shirye mu. 


Page 

36 


Yaumul Qiyama 


MA.SU SHIGA WUTAR LAZA (WAILUN) 


s/n 

NAU’IN LAIFI 

HUJJA 

1 

Masu damfara da littafan da suka rubuta (kamar damfara da 
laya) 

2:79-80 

2 

Masu siffanta wani abu ga Allah (laisa ka mislihi shai’un) 

21:18 

3 

Masu zato kuma suka ce: “karya ne, ba Allah ne Ya halicci 
sama da kasa da abin da suke tsakaninsu ba” 

38:27 

4 

Waɗanda ba sa bayar da zakka (su mushirikai ne) 

41:6-7 

5 

Waɗanda zukatansu suka kekase daga ambaton Allah (zikiri 
irin yadda sunnah ta koyar) 

39:22 

6 

Mai karya mai laifi (affakin asim) 

45:7-10 

7 

Kafirai 

51:60 

8 

Masu karyata abubuwan da za su faru a ranar karshe. 

52:11 

9 

Masu tauye Mudu ko sikeli, ko masu ketar awu yayin auna. 

83:1-3 

10 

Mai zunɗe, mai raɗa. 

104:1 

11 

Masallata masu shagala daga sallarsu, masu riya, masu hana 
taimako 

107:4-7 


MASU SHIGA WUTAR SAKAR. 


s/n 

NAU’IN LAIFI 

HUJJA 

1 

Masu yadda da wata aya su kafirta da wata aya. 

2:85-86 

2 

Masu kirkira karya ga Allah 

10:70 

3 

Masu yin makircin munanan ayyuka 

35:10 

4 

Masu jayayya a cikin lamarin Allah. . . 

42:16 

5 

Mujirimai (masu laifi) 

54:47-48 

6 

Waɗanda suka jibinci waɗanda Allah Yai fushi da su. 

58:14-17 


Ana gane masu shiga wutar Sakar idan nassi ya ce: “suna da azaba mai tsanani- lahum 
azabun shadid, ko Ashaddul Azab ). Dalili shine idan ka cire marasa misali kamar 
Jahim, Sakar ita ce wuta wacce tafi kowace wuta azaba. Allah Shi ne Masani. 


MASU SHIGA WUTAR HUDAMA 


S/N 

NAU’IN LAIFI 

HUJJA 

1 

Waɗanda suka ce Allah fakiri ne (sun yi kama da masu 
neman arziki ko haihuwa a wurin boka) 

3:181 

2 

Masu yin musu da (ayoyin) Allah ba da wani ilmi ba 

22:8-9 


Page 

37 


Yaumul Qiyama 


MASU SHIGA WUTAR HAWUYA. 


S/N 

NAU’IN LAIFI 

HUJJA 

1 

Wanda yayi tsiwurwurin mugun abu kuma laifmsa ya kewaye 
shi 

2:81 

2 

Wanda yai ridda ya bar addini ya mutu yana kafiri 

2:217 

3 

Masu cin riba 

2:275 

4 

Waɗanda suka kafirta bayan sun yarda da Manzo, suka nemi 
wanin musulunci 

3:85-89 

5 

Masu cin dukiyoyin mutane da yaudara 

4:29-30 

6 

Waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah 

4:56 

7 

Munafukai 

4:145-146 

8 

Wanda ya zabi rayuwar duniya da kawarta akan rayuwar lahira 

11:15-16 

9 

Waɗanda suka yi fasikanci 

32:20 

10 

Mai kiran Allah lokacin da bashi lafiya sannan ya butulce idan 
ya samu sauki. 

39:8 

11 

Masu ɓarna (maɓamata) 

40:43 

12 

Masu saɓawa Allah da ManzonSa 

59:3-4 

13 

Matar Annabi Nuhu (A.S), Matar Annabi Ludu (A.S) da masu 
zagon kasa a musulunci irinsu. 

66:10 

14 

Kafirai 

3:10-11 


MASU SHIGA WUTAR JAHIM. 


^ e f 0 ^ A ^ f ^ ^ ^ ^ \ '{ A y 0 * ^ 

<JU*J jJ JpxJb Ul 


Lalle ne Mun aike ka da gaskiya, kana mai bayar da bishara, kuma mai gargadi, 
kuma ba za a tambaye ka ba, game da abokan Jahim. (2: 1 19; da Qira’ar Hafs) 


Lalle ne Mun aike ka da gaskiya, kana mai bayar da bishara, kuma mai gargadi, 
kuma kada kai tambaya akan abokan Jahim (2:1 19; da Qira’ar Warshu) 


Malamai sunyi zantuka da yawa game da wannan ayar, kamar yadda wassu suka zo a 
tafsirin Ibn Kasir. Abin sani kawai: 


0 £ ' £ 4 S / S £ 

(fiJJUjl ®jj~o) £j\hlp\ dJUjl 1j\j\j Ijj I jjii Jjj*Ulj 

(j-iflkJl ®JJ»o) jl^udJl jlj 


Page 

38 


Yaumul Qiyama 


Ga wadansu masu babban laifi waɗanda al-kur’ani bai fadi wutarsu ba. Amma bance 
yan Jahim bane! 

1 . Masu shirkar tarayya (6:22-24) 

2. Masu amfani da al-jannu (6: 100) 

3. Masu shirkar bauta (10:28) 

4. Masu shirkar rashin imani da lahira (16:22-27) 

5. Masu shirkar kiran wassu (ruhanai) koma bayan Allah (SWA) (16:86) 

6. Masu shirkar mantawa da tunatarwar Allah (25:17-19) 

7. Masu shirkar batacceniya (shirkar tarayya) (28:62-64) 

8 . Masu shirkar tarayya (41:47-48) 

9 . Masu shirkar tarayya (18:52) 

Dukkan wadannan mushirikai ne. daga masu shiga Jahannama akwai mushirikai, ba 
mamaki wadannan su shiga Jahannama. Allah Shi ne Masani. 

Ga wassu masu laifi da zasu shiga wurin da ban fahimta ba, ku taimakamin da 
fahimtarku! 

1 . Majibincin Yahudu da Nasara zai shiga wuta tare da su (duba 5:51) 

2. Waɗanda suka warware alkawari, masu bama suna da munin gida (duba 13:25) 

3. Kafirai (saboda anan ance Wailun (Laza), kuma ance azabin shadid (sakar) 
(duba 14:2-3) wutacen dai kusa da kusa suke. Wallahu A’alamu. 

4. Wanda ya ce wa mahaifmsa “Tir gare ku! da yi mini wa’azi, yana da kalmar 
azaba (duba 46:17-18) 

5. Mai dukiya da ‘ya’ya amma ya na neman kari za a kallafa masa wahala mai 
hauhawa (duba 74 : 1 1 - 1 7) 

6. Marar salla, wanda ya karyata kuma ya juya baya, sannan ya tafi zuwa ga 
mutanensa yana takama. Halaka ta tabbata gare shi. Sannan wata halaka mafi da 
cewa ta tabbata a gare shi (duba 75:31-35). Mai yiwuwa ana kaishi wata wuta 
sannan a canza masa wata wuta. Kuma Allah kadai Ya san wutacen. 

Idan mun lura a kowace wuta akwai kafirai, mai yiwuwa su rabu zuwa kafiran lokacin 
Annabi Nuhu (A.S) ,kafiran lokacin Annabi Ludu (A.S), kafiran lokacin Annabi Musa 
(A.S), kafiran lokacin Annabi Salihu (A.S), kafiran lokacin Annabi Hudu (A.S), 
kafiran sauran Annabawa da kafiran zamanin Annabi Muhammadu (S.A.W) masu 
yaki da musulunci. Wallahu a’alamu. 


Page 

39 


Yaumul Qiyama 


BABI NA SHIDA. 

TAFIYA WUTA, SHIGA WUTA, ABINCIN WUTA, RIGAR WUTA DA 

AZABAR WUTA. 


TAFIYA WUTA: 


Kafin masu shiga Jahannama su shiga za a gurfanar da su, su da shaidanun aljanu a 
gefen Jahannama domin a tambayesu wassu tambayoyi. 




1. Kuma amma waɗanda suka kafirta (Allah zai ce musu): "Shin, ayɓyTNa ba su 
kasance ana karanta su a kanku ba sai kuka kangare, Kuma kuka kasance mutane 
masu laifi?" "Kuma idan aka ce, lalle wa'adin Allah gaskiya ne, kuma Sa'a, babu 
shakka a cikinta sai kuka ce, 'Ba mu san abin da ake cewa Sa'a ba, ba mu zato 
(game da ita) face zato mai rauni, Kuma ba mu zama masu yakini ba." Kuma 
munanan abin da suka aikata ya bayyana a gare su, kuma abin da suka kasance 
suna yi na izgili ya wajaba a kansu. Kuma aka ce: "A yau za Mu manta da ku, 
kamar yadda kuka manta da gamuwa da yininku wannan. Kuma makɓmarku wuta 
ce, Kuma ba ku da waɗansu masu taimako. "Wancan dɓmin lalle ku, kun riki 
ayɓyin Allah da izgili, Kuma rayuwar duniya ta ruɗe ku. To, a yau ba za su fita 
daga gare ta ba, Kuma ba za su zama waɗanda ake neman yardarsu ba." (45:3 1-35) 


(30) jjlil jA JJJi j j ^Jj j^b»-wLi ObdCfiJ' IjCpj Ijial jjjJJl la\3 

lilj (31) UjJ jilSj jiCl P Jii J\j T jij jlil IjjiS' Jl lalj 

Uj *^l jJaj UJ ^PlUJl U cSjU U jaii Ci Cdj <tpU«d'j j?" <UJ' iij Cl Jwi 

(33) <u ijjii’' u cju-j IjUp u oɗCi ^JJ 'Cj(32) 

(34) j jid Uj jCi jTijUj \Xk jSCji $-\iJ jCwj ui' jjdi Jwij 
*^j IgC Jj^-Jsj >jJli UjjJl SLUdl jiojpj IjjA <UJl OUT jj'wUul jSɗb jidi 


♦♦ ♦ X 0 jj 

((Hr® ®J»°) 


2. Wannan kenan, sannan Allah Zai ce wa Jama’ar aljannu “Ya jama’ar aljannu! 
Lalle ne kun yawaita kanku daga mutane.” Kafin aljannu su ce wani abu, sai 
mutanen da suke majibintan aljanu su yi sauri su ce “Ya Ubangijinmu! Sashenmu 
ya ji dadi da sashe (sun taimakemu mun taimakesu akan saɓa maka), kuma mun 


Page 

40 


Yaumul Qiyama 


kai ga ajalinmu wanda ka yanka mana!” Sai Allah (SWA) Ya ce “ Wuta ce 
mazaunarku, kuna madawwama a cikinta, sai abin da Allah Ya so. 



3. Tambaya ta uku, Allah (SWA) Zai tambayi aljanu da mutane, Zai ce: “Ya jama'ar 
aljannu da mutane! Shin, manzanni daga gare ku ba su je muku ba suna 
labarta ayoyiNa a kanku, kuma suna yi muku gargadin haɗuwa da wannan 


yini naku?" Amsar mutane da aljannu ita ce: "Mun yi shaida a kan kawunanmu." 
Kuma ba komai ya rudi wadannan jama’ar ba face jin dadin rayuwar duniya. 




Gargadi: 


Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku karɓa wa Allah, kuma ku karɓa wa Manzo, idan Ya 
kiraye ku zuwa ga abin da Yake rayar da ku. Kuma ku sani cewa Allah Yana 
shamakacewa a tsakanin mutum da zuciyarsa, kuma lalle ne Shl, a zuwa gare Shi ake 
tara ku. (8:24) 

4. Can wajen kofar Jahim kuma, Allah Zai sa a tsayar da masu shiganta sannan Ya 
tambayesu, “Me ya same ku, ba ku taimakon juna? Maimakon amsa, sai su kalli 
sashensu suce musu “lalle ku, kun kasance kuna je mana daga wajen dama inda 
muka amince.” Nan da nan sai sauran su yi farat su ce “A a, ku dai ba ku kasance 
muminai ba. Kun kasance mutane masu ketare iyaka, saboda haka maganar 
Ubangijinmu ta wajaba a kanmu. Lalle mu masu dandanawa ne (a wutar Jahim) 
saboda haka muka batar da ku. Lalle mu mun kasance batattu.” 


Page 

41 


Yaumul Qiyama 


^-ajAi&\i <dli Oji °jfi (22) djfcdiu 'jjo uj ^4?-'jj'j 'jdli? jjjɗh 'jJ-~^" 

^jJl j^A (25) V U(24) Jjlji^U j^l ^ajiij (23) 

<jP Uijjli ^ilS' ^jj IjJU (27) Uj)$.UUj jiaAj ^aAj jLi'j (26) ɓjdl 


O^O ^ 


Jj JlialU jt^llp ^ U 3 (29) 'jjj^J j*J Jj 'jlli (28) 

(32) jjjU- dT U' ^TUjjpU (31) Jjii'jJ ui Ujj Jji Op jp*i (30) j-pU> UJi 
(OliLjai' Ojj^j) j^-a^tUJU JjUj diii^' UJ (33) JjSja^U ^j'JjU' ^3 dUjj 


Gargadi: 

Sabɓda haka kada ka yi da'a ga kafirai, ka yake su, da shi (alkur’ani), yaƙi mai girma. 
(25:52) 


5. A can wata kofar kuwa, kafin a tambayi masu shiganta, sai su sunkuyar da kai suce 
“Ya Ubangijinmu! Mun gani, mun kuma ji (rurin wuta). To, Ka mayar damu 
(duniya) man, mu aikata aiki na kwarai. Lalle mu masu yakinin aikatawa ne. 


JUju UwTjl! IjuUj tjUU' tjj ^jj -UP ^-g-jj$.j jUU”U b jij?sUJ' 3j i£'y jij 

(^Jpli ®jj~‘>) Uju3ja Uj UJtU 


Amsar da za’a ba wadannan masu neman komawa duniyar ita ce: Ya ku waɗanda 
suka kafirta! Kada ku kawo wani uzuri a yau. Ana yi muku sakamakon abin da 
kuka kasance kuna aikatawa kawai ne. (66:7) 


Gargadi: 

Kuma wanda Allah Ya ɓatar, to, ba shi da wani majiɓinci bayanSa, kuma za ka ga 
azzalumai, a lɓkacin da suka ga azaba, suna cewa, "Shin, akwai hanya zuwa ga 
kɓmawa?" (42:44) 


6. A wata kofar, abokin shaiɗan zai ce wa shaiɗan u Da dai a tsakanina da tsakankinka 
akwai nisan gabas da yamma, saboda haka, tir da kai ga zama abokin mutum! 
Daga jin wannan magana, sai shaiɗan ya ce “lalle ne Allah Ya yi muku wa’adi, 
wa’adin gaskiya, kuma na yi muku wa’adi, sa’an nan na saɓa muku. Kuma ba bu 
wani dalili a gareni a kanku face na kira ku, sa’an nan kun karɓa mini. Saboda haka 
kada ku zarge ni, kuma ku zargi kanku. Ban zama mai amfaninku ba, kuma ba ku 
zama masu amfanina ba. Lalle na barranta da abin da kuka hada ni da shi gabanin 
wannan matsayi. 


Page 

42 


Yaumul Qiyama 


JP ^jblpk jLlj (36) 4J j$3 uda^ ^ Ur^' /i j* ir*± ir°3 
4jU JJllljj ^ C*J4 J\i (37) JjJzfra jjj' djiz*jxjj JwUJl 

jjSjCwo oijiU' ^Jb j^j' ij JjJ\ ^kk&jj JJ j (38) £jiJ&\ 

J ^JJLPjj j*Jl JLPj ^Lj 4ill 5j ^Jal UJ JUa-lll Jtij (Jj/-jJl Ojj-o) 

^yjjjU ^Ai ^gl ^sl^doti j^Jjpj <1)1 *ij <l)\Jaii> °jfi ^-^IAp ^gJ c)\S' Uj 

<l)j JJi UjUsSjJol Uj ojiS’' ^j fjrJe&j jL Uj ^Ss^-jJUj U' U ^Swjjjt 'j-®jJj 

(^jd ojj^) jjj OiIp DsL^' 


Gargadi: 

Kuma (wannan magana) ba za ta amfane ku ba, a yau, dɓmin kun yi zalunci, lalle ku 
masu tarewa ne a cikin azaba. (43:39) 

Sabɓda haka, Na yi maku gargadi da wuta mai babbaka. Babu mai shigarta sai mafi 
shaƙawa. Wanda ya ƙaryata, kuma ya juya baya. Kuma mafi taƙawa zai nisance ta. 
Wanda yake bayar da dukiyarsa, alhali yana tsarkakewa. (92: 14-1 8) 


7. A bakin wata mashigar kuma, da za ka gani a lokacin da aka tsaida azzalumai, 
sasensu na faɗa ma sashe cewar “Ba dominku ba, lalle, da mun kasance muminai.” 
Sai makangaran (shugabanni) su ce wa maraunana (mabiya) “Ashe, mu ne muka 
kange ku daga shiriya a bayan ya zo muku?. A a, kun dai kasance masu laifi.” Sai 
maraunana su sake ce wa makangara “A a, ku tuna makircin dare da na rana a 
lokacin da kuke umamin mu da mu kafirta da Allah, kuma mu sanya Masa abokan 
tarayya.” Daga nan sai dukkansu su asirtar da nadama a lokacin da suka ga azaba 
ƙiri-ƙiri. 


bj3j$jfi JjJliaJt ij iSy jJj 4 j4j jL c£jJ\j *ij jTjJl Id^j 'jfijj JJ IjjiS” jjj J' Jlij 

jijl *^jJ 'jj4S\£Iol Jjjl J I jA*l&lfi\ JjjJl J SjAj JjtfJl Jakj J\ jjrj j^jj ks> 

Jju (jk^\ pS'\J2£k jkj\ I jJikkkfi\ Jj-LU IjjjSssIol JjAJ' Jli (31) J~*J* LsJ 
JJUl jSJo Jj IjjlSssIol Jj-LU Ijijwaalo' JjJU' Jlfj (32)j~oy*U Jj pSs. \k Sj 
uii^-j <k>\kk\ ijij UJ 4oi-uJi ijjloij iSlJU' <d Jj^j j <Jjb jiSsj <1)1 \Jjjo\j ij jlgJJ'j 
(Lo Ojj~o) JjUAj ijjlT U y\ bjjkj Ja Ijjis' JjjJl cjɗpf J ^0i\ 


Page 

43 


Yaumul Qiyama 


Gargadi: 

Kuma ba mu aika wani mai gargadi ba a cikin wata alƙarya face mani'imtanta 
(shugabanni) sunce, "Lalle mu, masu kafirta ne da abin da aka aiko ku da shi." Kuma 
suka ce: "Mu ne mafiya yawa ga dukiya da diya, kuma mu ba mu zama waɗanda ake 
yi wa azaba ba." Ka ce: "Lalle, Ubangijma Yana shimfiɗa arziki ga wanda Ya so, 
kuma Yana ƙuntatawa, kuma amma mafi yawan mutane ba su sani ba." Kuma 
dukiyarku ba ta zamo ba, haka ɗiyanku ba su zamo abin da yake kusantar da ku ba a 
wurinMu, kusantarwar muƙami, face wanda ya yi Imani kuma ya aikata aikin kwarai. 
To, waɗannan (waɗanda suka yi imanin) suna da sakamakon ninkawa sabɓda abin da 
suka aikata. Kuma su amintattu ne a cikin benaye. Kuma waɗanda suke makirci a 
cikin ayɓyinMu, suna neman gajiyarwa, waɗannan abin halartawa ne a cikin azaba. 

(34:34-38) 


8. A kofar da ta rage kuma, nan kuma wassu masu rauni ne za su cewa kangararru 
“Lalle ne mu, mun kasance masu bi a gareku, to shin ba za ku zama lauyoyinmu ba, 
ku kare mu daga azabar Allah daga wani abu? Sai kangararru su ce, da Allah Ya 
shiryar damu, da mun shiryar da ku, (a yanzu) dai-dai ne a kanmu, muyi raki ko 
muyi hakuri bamu da wata mafaka. 


jfi Lp byJtfi j^J Ul IjjlSssIol JjUJ Jlli Uu«^- ^Ij 'jjjo 

jfi LJ U Uj4> LJLp p&j jl^J 4lJ' UIjla jJ ijJll i;Jfi 


Gargadi: 

Ku karɓa wa Ubangijinku tun gabanin wani yini ya zo, babu makawa gare shi daga 
Allah, ba ku da wata mafaka a ranar nan, kuma ba ku iya yin wani musu. (42:47) 

Ga ku, ya waɗannan! Kun yi jidali (na lauyanci), dɓmin tunkuɗe musu (kunya) a cikin 
rayuwar duniya, to, wane ne zai yi jidali domin tunkuɗe musu a Ranar Kiyama? Ko 
kuwa wane ne zai kasance wakili a kansu? (4: 109) 


Wadannan abubuwan da zasu faru kenan a mashiga guda bakwai na dabakokin 
Jahannama, Allah Shi ne Masani. 

Daga nan sai Allah (S.W.A) Ya sa a zaɓi waɗanda suka fi tsananin girman kai daga 
kowacce kungiya domin a saka su a mafi cancantar konuwa da dauwama a wutar. 


Page 

44 


Yaumul Qiyama 


^j' P (69) ifsp ^jIp <a3' cyt 


((<r® ^ 


Gargadi: 


(^j^a i^jaAa Ui?- dJLjj ^Ip Ul^ Uijij *^l Jjj 


Kuma kowannenku ma (mutane) sai ya tuzga mata (ya wuce ta kan siradin saman 
wuta). Ya kasance wajibi ga Ubangijinka, hukuntacce (ne, al’amarin). (19:71) 


Kafin a zo jefa masu shiga wuta cikin wutar, za a jefa masu shiga wutar sa’ira kusa da 
wutar, ta waje mai matsi daga gareta. Suna waɗanda aka daure, daga sun ji azaba ta 
fara taba su, sai su yi ihu suna cewa (mun) halaka. Sai ace musu “Kar ku kirayi halaka 
sau daya, ku yi ta kiran halaka.” 


OliCa jA 'ij (11) 'js** 0 4PltJb Cj'j&’ jCj UɗsP'j <Lp\JJU Jj 


|jp 1“ i (13) ijjfi CJJi^ ijpi uiiu ijiif Tiij (12) ijJjj U&i 14 J 

(Ol3 jjJl fijj**>) IjO^" IjjJ’ IjPilj !«A^-!j Ijjfj' jjJl 


Gargadi: 

u (15) 'j-*A®j cjiS" JjaIJi Jpj ^Ji oi^Ji (►! JJ?- J3 

(JliyJl ®jj-®) *^joUU |j.pj JJUj ^Ip UU' Jj^u-u 


Ka ce: "Shin, wancan ne mafi alheri, kɓ kuwa Aljannar dawwama wadda aka yi 
wa'adi ga masu takawa? Ta zama, a gare su, sakamako da makɓma." "Suna da abin da 
suke so, a cikinta suna madawwama. Wannan ya kasance wa'adi abin tambaya a kan 
Ubangijinka." (25:15-16) 




(Uliji)! fijj^o) Uliij 


M Ya Ubangijinmu! Ka karkatar da azabar Jahannama daga gare mu. Lalle ne, 
azabarta ta zama tara (mai lazimta). M Lalle ne ita ta munana ta zama wurin 
tabbata da mazauni.” (25:65) 


Page 

45 


Yaumul Qiyama 


FASALI: 


SHIGA WUTA. 

Kafin mu zo wajen bayanin yadda sifar tsarin da’irar (ginin) wuta yake, ta kasance 
ma’abociyar kewayayyar katanga wacce ba za a iya ketarawa ba. Duk wanda yayi 
kokarin haura katangar za a maida shi cikin wutar ya cigaba da dandanar azaba. 


itf-'f IjU j-JlkU uJpI Ul jisdi jfijl ii ^ 

^ a . o ® 's. j ^ ^ , >» w ^ ^ a 

0 

(^t?xJl fijj** 1 ) jjjj^rJl 


1. SHIGA JAHANNAMA 

Wajen masu shiga Jahannama, Allah (SWA) Zai ce: M Ashe, ban yi muku umurni na 

alkawari ba, ya diyan Adamu? cewa kada ku bauta wa Shaiɗan, lalle shi, maƙiyi 
ne a gareku bayyananne?" "Kuma ku bauta Mini, Wannan ita ce hanya 
madaidaciya." "Kuma lalle haƙiƙa, (Shaiɗan) ya ɓatar da jama'a masu yawa 
daga gare ku. Ashe to ba ku kasance kuna yin hankali ba? M "Wannan ita ce 
Jahannama wadda kuka kasance ana yi muku wa'adi da ita." M Ku shige ta a yau, 
sabɓda abin da kuka kasance kuna yi na kaflrci." (36:59-64) 


Daga nan sai mala’iku su kora su zuwa wuta, ana kankange su yayin tafiya. A lokacin 
da suka iso wutar, sai Allah (S.W.A) Ya sanya hatimin rufi a kan bakunansu don haka 
bakinsu ba zai iya magana ba, sai jinsu da ganinsu da fatunsu, su yi shaida a kansu a 
game da abin da suka kasance suna aikatawa. 


Ojj^) JjL^j \jj\Sf Uj Xq1Zjj ^4>4j! lUlSOj pj&tj ^j-Jl 


Bayan jinsu da ganinsu da fatunsu sun bada shaida a kansu, sai Allah (S.W.A) Ya cire 
musu hatimin rufi a bakunansu. Sai suce wa fatunsu, don me kuka yi shaida a kanmu? 
Sai fatunsu su ce musu “Allah, Wanda ke sanya kowane abu ya yi magana, Shi ne Ya 
sanya mu muyi magana, kuma Shi ne Ya halicce ku, tun farko, kuma zuwa gareShi 
ake mayar da ku. “Ba ku kasance kuna sani ba, cewa jinku zai yi shaida a kanku kuma 
ganinku zai yi, kuma fatunku za su yi. Kuma amma kun yi zaton cewa Allah bai san 
abubuwa masu yawa daga abin da kuke aikatawa ba. “Kuma wancan zaton naku 
wanda kuka yi zaton shi, game da Ubangijinku, ya halakar da ku, sai kuka wayi gari a 
cikin masu hasara. 


Page 

46 


Yaumul Qiyama 


lajfrt y- U lil J&- (19) JjPjjJ jl $-'<1^1 ^jjj 

IjSti lUU ^aijJUjd IjJlij (20) OjUUj IjilS' Uj ^-aiji^-j ^j&j UaJ'j 

^juS' Uj (21) Uji^jj 4i ®j* Jjl jiJLb- jAj jjgJj jJ5' jlaj' <JJ' uiiaji 
fiu y Jji jf jfJj ^iijU- ^j Vj ^iJip j^ju 5f ɓjjai? 
j^j^oUJl jj ^SlSj' ^isjj^ ^JUIa ^JJl ^SuJa ^SJij (22) JjUAj U-« IjU' 

(C-Ui fijj--) 


Gargadi: 

Kuma waɗanda suka kafirta suka cc, "Kada ku saurara ga wannan Alkur' ani, kuma ku 
yi ta yin kuwwa a ckin (lɓkacin karatun) sa, ɗammaninku za ku rinjaya." Sabɓda haka, 
lalle za Mu ɗanɗana wa waɗanda suka kafirta wata azaba mai tsanani, kuma lalle za 
Mu saka musu da mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa. (41 :26-28) 

Ka duba yadda Allah (S.W.A) Ya umarci fatun mutane suka bada shaida a kansu, 
lalle Allah akan dukkan kome Mai iko ne. ko da anan duniya, wani lokacin, idan 
Allah (S.W.A) Ya so sai ka ga hannun ka yana ta kaɗawa alhali ba kai kake kaɗashi 
shi ba, kuma ba ka da ikon tsayar da shi face lokacin da Allah (S.W.A) Ya so. 

Ji, da gani da fatar jiki. . . suna shaida, 

Saboda haka: 

Ka ce wa muminai maza su runtse daga ganinsu, kuma su tsare farjɓjinsu. wannan shl 
ne mafi tsarki a gare su. Lalle ne, Allah, Mai kididdigewa ne ga abin da suke 
sana'antawa. 

Kuma ka ce wa muminai mata su runtse daga gannansu, kuma su tsare farjɓjinsu kuma 
kada su bayyana kawarsu face abin da ya bayyana daga gare ta, kuma su dɓka da 
mayafansu a kan wuyan rigunansu, kuma kada su nuna kawarsu face ga mazansu ko 
ubanninsu ko ubannin mazansu, ko ɗiyansu, ko ɗiyan mazansu, ko 'yan'uwansu, ko 
ɗiyan 'yan'uwansu mata, kɓ matan ƙungiyarsu, ko abin da hannayensu na dama suka 
mallaka, ko mabiya wasun masu bukatar mata daga maza, kɓ jarirai waɗanda. ba su 
tsinkaya a kan al'aurar mata. Kuma kada su yi duka da ƙafafimsu dɓmin a san abin da 
suke ɓɓyewa daga kawarsu.Kuma ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya, ya ku muminai! 
Tsammaninku, ku sami babban rabo. (24:30-31) 


Page 

47 


Yaumul Qiyama 


An jefa mujirimai Jahannama! Kuma, Allah (SWA) Zai umarci mala’iku su kama 
kafirai masu tsaurin kai, masu hana alheri, masu zalunci, masu shakka, su jefa su a 
cikin Jahannama. Mala’iku za su yi ta kama masu wannan siffar suna jefawa cikin 
wutar Jahannama har sai masu wannan siffar sun kare. 


0 s 4 s 9- s 

(J Sjj-* 1 ) UyU (24) Xjs> jUɓ ij? 


Hakanan duk sauran masu laifin da Jahannama ce makomarsu, ake jefa su wuta, bayan 
an kora mujirimai gagadawa. Allah Shi ne Mafi sani. 


Idan aka jefa kafirai cikin Jahannama za su ji wata ƙara ta tafasar ruwa. Karar tana 
kusa ta tsaga (Jahannama). Kuma ko da yaushe aka jefa wani bangaren jama’a a cikin 
wutar, sai mala’iku matsaranta sun tambaye su da cewa, “ Wani mai gargadi bai je 
muku ba ? Sai su ce: "I, lalle wani mai gargadi ya je mana, sai muka karyata shi, muka 
ce, 'Allah bai saukar da kome ba, ba ku cikin kɓme sai ɓata babba." 


f S J|OJ ^ 0 ^ s s 4 

I 4 I 'ja*U> lg-9 'jil' 'ij ( 6 ) jw*aUJ' j 'jj" 


JL, ? 


'j)il (8) jx> ^J' igiup"- j4lUo uls" (7) jjAj 

J*>Cb j pJ' Oj J* 4JU' JJj U Qij UJkUo U^U- A3 


(ULLJ' ®JJ-°) 


Za a kamo wadansu kafirai a gitta su a kan wuta sannan a ce da su, “Kun tafiyar da 
abubuwanku na jin dadi (misali motoci) a cikin rayuwarku ta duniya , kuma kun nemi 
jin dadi da su (kun nemi matan banza da su), to, a yau ana saka muku da azabar 
wulakanci, domin abin da kuka kasance kuna yi na girman kai a cikin kasa, ba da wani 
hakki ba, kuma domin abin da kuka kasance kuna yi na fasikanci. 


jjJli pJt£«juo'j UjjJ' j$oU?- J j^oUJ? jUJi Js> \JjsJ JjjJ' Jpj4. ^jJj 
5jj~o) djJJj UsJɓ Ujj Jpd' Uj Uj^J' UjpO 




Saboda haka: 

Kada jujjuyawar waɗanda suka kafirta a cikin garuruwa (da motoci) ta ruɗe ka. Jin 
daɗi ne kaɗan, sa'an nan makɓmarsu Jahannama ce, kuma tir da shimfiɗa ita! 

Amma waɗanda suka bi Ubangijinsu da takawa suna da Gidajen Aljanna (waɗanda) 
koramu ke gudana a karkashinsu suna madawwama a cikinsu, a kan liyafa daga wurin 
Allah, kuma abin da ke wurin Allah ne mafi alheri ga barrantattu. (3:196-198) 


Page 

48 


Yaumul Qiyama 


Sabɓda haka abin da aka ba ku, kɓ mene ne, to, jin dadin rayuwar duniya ne, kuma 
abin da ke a wurin Allah ShT ne mafTfTci,kuma ShT ne mafi wanzuwa ga waɗanda suka 
yi Tmani kuma suna dɓgara a kan Ubangijinsu kawai. (42:36) 

"Kuma ya mutanena! Wannan rayuwa ta duniya dan jin dadi ne kawai, kuma lalle 
Lahira ita ce gidan tabbata."(40:39) 

Allah (S.W.A) Ya kiyashe mu da azabar wuta. Su kuma waɗanda suke ɓoye kudi ko 
kadara a banki, ko a gida, kuma basa ciyar da dukiyar a cikin hanyar Allah 
(Fisabilillahi), idan sun shiga Jahannama za a ware su, sannan a ɗauko dukiyar da suka 
mutu suka bari dauri guda, sannan a ƙona dukiyar, idan tai garwashi sai a ɗauko su a 
ɗora su a kan garwashin, sannan a ɗauki wani makamashi daga gareta ana ɗoɗana 
musu a goshinansu da gefen tumbunansu (gefen ciki), da bayayyakinsu, ana dodana 
musu ana ce musu “Wannan shi ne abin da kuka yi asusunsa domin rayukanku. To ku 
ɗanɗani abin da kuka kasance kuna sanyawa a cikin asusu (Taska, Jaka, Rami, Banki, 
Gona, Store, Rumbu,...) 



Gargadi: 

Kuma ba dɓmin mutane su kasance al'umma ɗaya ba, lalle ne, da Mun sanya wa masu 
kafirce wa Mai Rahama, a gidajensu, rufi na azurfa, kuma da matakalai, ya zama a 


kanta suke taƙawa. Kuma a gidajensu, (Mu sanya) ƙyamare da gadaje, a kansu suke 


kishingiɗa. Da zTnariya. Kuma dukkan wancan abu bai zama ba, sai jin daɗm rayuwar 
duniya ne kawai' alhali kuwa Lahira, a wurin Ubangijinka, ta masu takawa ce. 


(43:33-35) 


Azzaluman nan da suka ce “Shin akwai hanya zuwa komawa duniya”, idan baka 
manta ba, a bakin kofar Jahannama, idan sun shiga cikin wuta, za ka gansu an gitta su 
a kan wuta. Za ka hango idanuwansu suna hange daga gefen gani boyayye alhali suna 
kaskantattu saboda wulakanci. Waɗanda suka hango su (masu imani) za su ce “Lalle 
ne (Tabbas) masu hasara, sune waɗanda suka yi hasarar rayukansu da iyalansu a Ranar 
kiyama.” 


Page 

49 


Yaumul Qiyama 


* > 


J\ djjb \J\j UJ j~J\ia)l iSyj oJju J Jj J» <J Ui <UJl JLjaJ Jj 
Jl3j JJ- <j°J» ja bjjajj Jiil ja L^JLLs- jAljjj (44) J-Uo ja %'jA 

j j-j4ji ɓi vi uoii j»jj ^Uij jjjji jjj^irfji ɓi ijJT jjjji 

(^jjjJl djjMo) ,*UL o'iAp 


Kar ka manta! 

Lalle mujirimai (masu laifi) madawwama ne a cikin azabar Jahannama. Ba a sauƙakar 
da ita (azabar) daga gare su, alhali kuwa su, a cikinta, masu kasa magana ne. Kuma ba 
Mu zalunce su ba, amma su ne suka kasance azzalumai. (43:74-76) 


2. SHIGA WUTAR SA’IRA. 


Yan Jahannama sun kare. Allah Shine Masani. Sannan sai masu shiga wutar Sa’ira. 

Za a kama su daga wuri makusanci, kamu marar sassauci, sannan a tafi da su cikin 
wutar. 


jij \JJl ^lj <U \JaT IjJlij ( 51 ) JliCa ja Oji ^Ai i' Sy jJj 


(L»o ®)J-°) Aju OliCa 


Idan aka jefa ‘yan Sa’ir cikin wutar Sa’ir, sai su ce “Da mun zamo muna saurare, ko 
muna da hankali, da bamu kasance a cikin ‘yan Sa’ir ba”. 


UUuLi Ij3jxp\i (10) Jl ul^jl J> (S' U JiAj jl JJLj (£" jl IjJlij 


(LLUJi 0 jj~o) jmaLJ' 


Gargadi: 

Kuma idan ana karanta Alƙur'ani sai ku saurara gare shi, kuma ku yi shiru; 
Tsammaninku, ana yi muku rahama. (7:204) 


3. SHIGA WUTAR LAZA (WAILUN) 

Su kuma ‘yan Laza, idan aka gittar da su akan wuta, sai a ce musu “Ashe, wannan 
(azabar wutar) ba gaskiya bane? Sai su ce “Na’am, gaskiya ne, mun rantse da 
Ubangijinmu! Sai Allah (SWA) Ya ce “To ku dandani azabar, saboda abin da kuka 
kasance kuna yi na kafirci.” 


LL LjIlJi IjijLs Jli Ljjj JJ IjJli jpJb \Xk j*Jl 




(cilk-^l 5 jj~o) b 


Page 

50 


Yaumul Qiyama 


4. MASU SHIGA WUTAR SAQAR. 

Allah (S.W.A) Zai umarci mala’iku su kama duk wanda ya sanya wani abu yake bauta 
masa (shirka), su jefa shi a cikin Sakar. A lokacin da za a kama shi, za su yi husuma 
da abokin hadinsa, sannan dayan zai ce Ya Ubangijinmu! Ban sanya shi girman kai ba, 
kuma amma ya kasance a cikin bata mai nisa. Allah (SWA) zai ce musu “Kada ku yi 
husuma a wuriNa, alhali Na gabatar da kyacewa zuwa gare ku. “Ba a musanya 
magana a wuriNa,. Kuma Ban zama Mai zalunci ba ga bayiNa.” 


U Ujj JU (26) oldidl ^ j^T l|Jl «UJl JjU*- 

0 jl / S S S s s ' S s 

(J fijj-ojJLPjJb liJ)l cUoi J3j ts jJ IjLL^J Jli (27) Ajd J^ J JlT JSOJ 


Mushirikai za a jefa su “cikin Sakar. Mutanen Fir’auna sun kasance mushirikai saboda 
haka ana gitta su a kan wuta a cikin wutar sakar. (Allah ne Masani). Yan Sakar za su 
yi husuma a ciki, sannan mabiya su nemi taimakon shugabanninsu akan su rage musu 
wani kaso daga azabar wuta. Kangararrun shugabannin za su ce: "Lalle mu duka muna 
a cikinta. Lalle ne, Allah Ya yi hukunci a tsakanin bayinSa." 


JjJw jd ^^J LS’' Ul IjjJcIol Jjjj J $.LfljcJaJ I JjAlS jUJ' ^ ilj 

iLUdl Jii ajl ɓl JS'UI ljjJcJ.1 JjJUl Jli (47) jllJl y ll^aJ Jp 


5. SHIGA WUTAR HUDAMA, HAWUYA DA JAHIM. 

Allah Madaukakin sarki Shi ne Mafi sanin yadda za a shigarda masu shiga Hudama da 
Hawuya. Masu shiga wutar Jahim, za a kama su a sanya su a cikin kukumi, sannan a 
jefa su a cikin Jahim. Bayan an jefasu, za a sake sanya su a cikin wata sarka (sasari) 
wadda tsawonta ya kai zira’i saba’in sannan a kara tura su cikin wutar. Wa’iyazu 
billah! Shi ne fadin Allah (SWA): 


ojSCkLii ipiji JjAlL jj ^3 (31) djL? L* (30) djLi ojj>- 


Gargadi: 

"Lalle ne, shi ya kasance ba ya yin Imani da Allah, Mai girma!" "Kuma ba ya 
kwaɗaitarwa ga (bayar da) abincin matalauci!" "Sabɓda haka, a yau, a nan, ba ya da 
masɓyi." (69:33-35) 

Idan mun lura, ga kowa ce wuta akwai kafirai masu shiganta. Kafirai suna da yawa, 
akwai kafiran lokacin Annabi Nuhu (A.S), akwai kafiran lokacin Annabi Lud (A.S). 
Duk wanda laifinsa ya zama irin laifin kafiran lokacin Annabi Lud (A.S), to, lalle ne 
zai shiga wuta tare da su, kuma azabarsu iri daya ce. Allah Ya kiyaye mu! 


Page 

51 


Yaumul Qiyama 


Allah (S.W.A) Ya yi alkawarin cika Jahannama, kuma Jahannama ta cika, amma duk 
da haka Allah (S.W.A) Zai tambayi Jahannama, “Shin, kin cika? Sai Jahannama ta ce 
“Shin akwai wani kari ne?” sai a kara mata duwatsu manya-manya. Ya zo a hadisi: har 
sai Jahannama ta ce kad! Kad! Kad! 


(J 8jj-*») jij* j* Jj&j Ji Jjii 'fjj 


Gargadi: 

Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Ku kare wa kanku da iyalinku wata wuta 
makamashinta mutane da duwatsu ne . A kanta akwai waɗansu mala'iku masu kauri, 
masu karfi. Ba su saɓa wa Allah ga abin da Ya umurce su, kuma suna aikata abin da 
ake umunin su. (66:6) 

. . .sabɓda haka, ku ji tsoron wuta, wadda makamashinta mutane da duwatsu ne, an yi 
tattalinta dɓmin kafirai. (2:24) 


FASALI: 

KADAN DAGA AZABAR CIKIN WUTA 
Kafin mu saurari azabar Jahannama, Jahannama ta kasance kamar ginannen tafkin 
wanka (swimming pool). Ruwan da yake tsakiyarta mai tafasa ne, kuma idan mutum 
ya faɗa, ba makamar fitowa. Duk wanda ya mutu akan fasadi da karuwai a gidan 
wankan swimming pool na duniya, zai shiga na lahira (Jahannama). Wanda baya son 
shiga gidan wankan lahira, to ya kiyayi alfashar gidan wankan duniya. Allah dai muke 
roko Ya tsare mu. 


1. Azabar ‘yan Jahannama ta farko ita ce: daga sun shiga Jahannama sai a tilastasu 
suyi ta (ɗawafin) kewaya ruwan zafin da yake tafasa a tsakiyarta. Tururi 
(superheated steam) zai yi ta bugarsu yana kona jikkunan su. Wannan shine akasin 
kawowa bako mafuci domin guminsa ya tsane! A taikaice dai: 


(44) ɓT JIjj Jj^jlaj (43) l 




Wannan Jahannama ce wadda masu laifi ke ƙaryatawa game da ita. 
Suna kewayawa a tsakaninta da ruwan dlmi mai tsananin tafasa. 



Page 

52 


Yaumul Qiyama 



Tekun ruwan zafi mai fitar da 
Tururi (Hamimin An) — 


Tsakanin (Katangar) Jahannama 
da Ruwa mai tafasa- Da'irar 
dawafin Kafirai. 


Katangar (Garun) Jahannama 


Misalin Hoton Jahannama- ta wajen rfawafin kafirai. 


Wannan ruwa mai tafasa da ka gani a tsakiyar Jahannama, wuta ce a kasansa! Kuma 
wutar tana kara tafasa ruwan- wanda baya raguwa. 


Azaba ta biyu da za ta shafi masu kewaya ruwan zafin cikin Jahannama ita ce: Wutar 
da take tafasa ruwan za ta hauro saman ruwan, kamar (misalin) yadda ka saba ganin 
wuta tana haurowa cikin kwanon manja, Ko muce (a misali) ruwan zai kama da wuta 
saboda tsananin zafi. Allah Shi ne Masani. 



Misalin hoton Jahannama: a lokacin da zata fara kona kafirai. 


Idan wuta ta hauro saman tafasarshen ruwan, za ta riƙa balbalar (lasan) fuskokin masu 
kewaya ruwan. Wani, wuta zata kama iya yadda yake take wandonsa, wani zata kama 
iya gwiwarsa, wani ko zata hadiye shi. Gwalgwadon laifi, gwalgwadon yadda wuta 
zata kama. Wani wulaƙanci da wutar za ta yima kafiran shi ne: za ta cinye (ta soye) 
tsakiyar leɓɓansu ta barsu da hakora waje. Sakamako ne ga waɗanda sikelinsu ya yi 
sauƙi (rashin nauyi)- masu yin kiss a matan banza, da leɓɓansu, a can gidajen wanka 
(swimming pools) da clubs: 


Page 

53 


Yaumul Qiyama 


Suna cikin wannan hali na azaba, sai Allah (S.W.A) Ya tambaye su: “Shin ayoyiNa 
ba su kasance ana karanta su a kanku ba, sai kuka kasance game da su kuna 
karyatawa?” Za su ce “Ya Ubangijinmu, shakawarmu ce ta rinjaya a kanmu, kuma 
mun kasance mutane batattu. “Ya Ubangijinmu! Ka fitar da mu daga gareta sa’an nan 
idan mun koma (ga yin bama), to, lalle ne, mu ne masu zalunci. Sai Allah (S.W.A) Ya 
ce musu: “Ku tafi (da wulakanci) a cikinta (ku yi ta kewayawa). Kada ku yi Mini 
Magana. Ai wadansu yanki daga bayiNa sun kasance suna cewa “Ya Ubangijinmu! 
Mun yi imani, ka gafarta mana, kuma kayi mana rahama, Allah Kai ne Mafi alherin 
masu tausayi.” Sai kuka rike su leburori har (izgilinku) suka mantar da ku ambatoNa, 
kuma kun kasance (a duniya) kuna yi musu dariya. To (yau), lalle, Ina saka musu 
saboda abin da suka yi wa hakuri. Domin su ne masu samun babban rabo. 


(105) JJj j*J' (104) djJ Jii' ij*3 J&j 

UJLP 5 13 \gj> \JkyA Ujj (106) Uji <&j b cJJ Jjj \J\3 


Jjj djlj£j <u) (108) &jJs£j *ij \j*3 \jt££-\ Ji3 (107) '&jJ Jil? 

p£j^j\ jj- \jj?t~>t (109) jj^-\j}\ cu'j lu^-j'j UJ yjp\3 uiT 

OjJiLai' 'jjJ? Uj ^jJ' (H0) bj&^aZ ^ilSj c£jSi 


Gargadi: 

Kuma kada ku auri mata mushirikai sai sun yi lmani: Kuma lalle ne baiwa mumina ita 
ce mafi alheri daga diya kafira, kuma kɓ da (kafirar) ta ba ku sha'awa. Kuma kada ku 
aurar wa maza mushirikai sai sun yi lmani, kuma lalle ne bawa mumini shi ne mafi 
alheri daga ɗa mushiriki, kuma kɓ da ya ba ku sha'awa, warfannan suna kira ne zuwa 
ga wuta kuma Allah Yana kira zuwa ga Aljanna da gafara da izninsa. Kuma Yana 
bayyana ayɓyinsa ga mutane; tsammaninsu suna tunawa. (2:221) 


ja^-'jj' CJ'j ll^-j'j l $ }&\3 llaT lcj 


Azabar ‘yan Jahannama ta uku ita ce: Da’irar da kafirai suke zagaya tafasarshen ruwa 
zai rfau zafi fiye da kima, Sannan kuma sai a kawo murfi (abin rufewa) a rufe su. Za su 
zama kamar misalin cake a cikin oven. Wallahu A’alamu. 


* t * s ' ' 

fijj^) j*J\JaJ' dJJJSj 




Page 

54 


Yaumul Qiyama 


Azabar cikin Jahannama ta hudu itace azabar ƙishirwa. Idan ‘yan Jahannama suka 
turaru, suka gumama, sai su kamu da azabar ƙishi. Za a shayar dasu wani ruwa surkin 
jini, Suna kwankwadarsa amma baya maganin kishirwa. (Wahalar) mutuwa tana zuwa 
musu daga kowane wuri amma ba za su mutu ba, kuma daga bayan wannan azabar 
akwai wata azaba mai kauri. 


jS' jfi Oj^Jl <Ij\jj ^^4 % 4£j^uj (16) gjfi jfi 4j'jj j* 

& S S X 

(^aJ&ljjl dj^mO) J&mLP ^jlɗp 4jljJ j^ Uj 


Waɗannan kaɗan kenan daga azabar Jahannama, waɗanda Allah (S.W.A) Ya labarta 
mana. Amma idan ka duba aya ta sama, Allah (S.W.A) Ya ce daga bayan wannan 
azaba akwai wata azaba mai kauri. Allah ne kawai Ya bar ma kanSa sani. 


Kullum azabar Jahannama daɗuwa take, kuma ba mutuwa. idan tsananin azaba yai 
tsanani, sai ‘yan Jahannama su yi hargowa (ihu da wayyo Allah) na neman agaji, su 
ce “Ya Ubangijinmu! Ka fitar damu (daga Azaba), mu aikata aiki mai kyau, wanin 
wanda muka kasance muna aikatawa,” Allah (SWA) Zai ce “Ashe ba Mu rayar da 
ku ba, abin da mai tunani zai iya yin tunani a ciki , 20 kuma mai gargadi ya je 
muku? To ku ɗanɗana! saboda haka babu wani mataimaki ga azzalumai. 


dJJdS' jfi *ij 'jj jJJ !3 

US' jlp j^Ju ɗ^-y^l \Ijj \ jy> by- J algj jS>j (36) jjiS' jS' 

j jfi ui Ij3jɗ3 jijb\ jS's.'Srj 'J>jj jfi J'jjj. u Jj\ 


\fi\lfij ijsJJ 0^0 \J>\ (65) \fi\J ɓli'lgjlJLP b\ OlJLP & Ujj 


M Ya Ubangijinmu! Ka karkatar da azabar Jahannama daga gare mu. Lalle ne, 
azabarta ta zama tara (mai lazimta). "Lalle ne ita ta munana ta zama wurin 
tabbata da mazauni." (25:65) 


2. Idan aka kai masu shiga Sa’ira cikinta, ba za su samu mataimaki ba, za a kama su a 
rinƙa jujjuya fuskokinsu a cikin wutar domin su babbaku. Idan suka ji azaba tayi 
tsanani, sai suyi nadama, su ce: kaitonmu! Saboda rashin binmu ga Allah da rashin 
binmu ga Manzo! 


20. Wassu ayoyoyin da suka yi bayanin abubuwan da mai tunani zai iya yin tunani a ciki suna karshen wannan littafi. 


Page 

55 


Yaumul Qiyama 


Sannan sai su ce “Ya Ubangijinmu! Lalle mu munbi shugabannin mu da 
manyanmu, Sai suka ɓatar damu daga hanya! “Ya Ubangijinmu! Ka yi musu ninki 
biyu na azaba, kuma ka la’ane su, la’ana mai girma. Sun yi addu’a amma Allah 
(SWA) ba Zai ce musu komai ba. Wama dua’ul kafirina illa fiy dhalal. 



Gargadi: 


Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Kada ku kasance kamar waɗanda suka cuci (Annabi) 
Musa sa'an nan Allah Ya barrantar da shi daga abin da suka ce. Kuma ya kasance mai 
daraja a wurin Allah. Ya ku waɗanda suka yi Imani! Ku bi Allah da takawa kuma ku 


faɗi magana madaidaiciya. (Sai) Ya kyautata muku ayyukanku, kuma Ya gafarta 
(muku) zunubanku. Kuma wanda ya yi da'a ga Allah da ManzonSa, to, lalle, ya 
rabbanta, babban rabo mai girma. (33:69-71) 

3. A cikin wutar Laza (Wailun) kuma, ana shayar da masu laifin cikinta wani ruwa 
mai tsananin tafasa, mai kamar dabzar mai, duk wanda ya kai ruwan bakinsa zai sha 
ruwan sai fuskarsa ta sɓye. Wannan ruwa ya munana (iya muni) ga zama ruwan sha. 
Allah (S.W.A) Ya kiyaye mu daga wannan ruwan, Amin. 





Kuma ka ce: "Gaskiya daga Ubangijinku take." Saboda haka wanda ya so, to, ya 
yi Tmani, kuma wanda ya so, to, ya kafirta. Lalle ne Mu, Mun yi tattali, domin 
azzalumai, wata wuta wadda shamakunta, suna kewaye da su. Kuma idan 
(azzalumai) sun nemi taimako sai a taimake su da wani ruwa kamar dabzar mai, 
yana soye fuskɓki. Tir da abin shansu, kuma wutar ta yi munin zama mahutarsu. 

4 . Masu laifin cikin wutar Sakar kuma, ana buɗe musu wata kofar azaba mai tsananin 
gaske. Idan azaba ta shafe su sai su shlɗe, su gigice, su kasa magana. Azaba takai 
azaba. 

Kowace azabar cikin Sakar ta kasance mai tsananin gaske. Allah Ya kiyaye mu. 


Page 

56 


Yaumul Qiyama 


j^lL- lij Js- ( 76 ) Uj ^»£>jJ U 3 o'»UJb ^JfcUjjM aIJj 


« 21 , 


(jjijj<Jl 3 jj-o) j j-JUs <u 3 Uj JjwLU olJU U Uu 


5. A cikin wutar da ake ɗanɗanar azabar gobara kuwa (cikin Huɗama), wassu riguna 
ne na wuta waɗanda ake sakawa kafirai. Sannan sai a kawo tafasarshen ruwan zafi a 
zuba musu ta kawunansu har sai ruwan ya cika rigunan (na wuta) da aka saka musu. 
Wannan zafin ruwan da ya shiga rigunansu shi zai narkar da kayan cikin su. 
Hasbunallahu wa ni’imal wakil! Allah Ya kiyaye mu. 

Bayan wannan, akwai wassu manya-manyan guduma na bakin karfe da za a rinƙa 
dukan ‘yan Huɗama da su. A koda yaushe suka yi nufin haura katanga su fita, za a 
rabza musu guduma, su faɗo cikin wutar (za a dawo dasu) a ce musu: “ku ɗanɗani 
azabar gobara.” 

Idan ba ka manta ba azabar gobara ita ce azabar cikin wutar Huɗama. Kamar yadda 
nayi bayani a wajen rubuta masu shiga Huɗama! Allah Shi ne Mafi sani. 


<3ji J jj 4 jr? |*-^J C<.»la3 \jj& p&L) j jlwa^- j'Aa 

°cy (*-fo (20) ijiyij j u ^ j^JU (19) JjJ^\ 


(£t?dl Jlj* J' olJLP Ijljij IgJ IjJLp! jU- ^ Ij^u jf IjSljf ul^( 21 ) 


6. kana ganin masu laifin cikin Hawuya, a ranar nan, kowannensu an saka masa rigar 
kwalta (bitumen/pitch), an hadasu da abokan aikata alfasharsu (kamar mutum biyu- 
biyu), anyi musu dabaibayi da sasari, an daure hannayensu da ankwa (handcuffs). 
Cikin wannan hali, sai a jefasu cikin wuta mai balbala (flame), wacce zata narka 
rigar (kwaltar) jikinsu ta rufe fuskokinsu. Wuta zata narka jikkunansu ta maida su 
kamar gawayi, kai ka ce ba mutane ba. Allah dai Ya kiyaye mu. 


^j^-j ^j^jj j'jJai jfi j:\Jj (49) *\hfi t% i\ j cyj& 

fijj-o) j\Ul 


tcjf AjUajjI Jl dli £• jIJj! Cj\j jA jli .21 

/■ X > JI Ji jl ^ / .* £ Jl £ 

JP ɗJl fljku lil ja iu?jjl CJtU 


Page 

57 


Yaumul Qiyama 


Gargadi: 

Dɓmin Allah Ya saka wa kɓwane rai da abin da ya tsuwurwurta. Lalle ne, Allah Mai 
gaggawar hisabi ne. Wannan iyarwa ce ga mutane, kuma dɓmin a yi musu gargadi da 
shi, kuma dɓmin su sani cewa, abin sani kawai, shl ne abin bautawa guda. Kuma 
dɓmin masu hankali su rika tunawa. (14:51-52) 


7. A lokacin da aka shigar da masu shiga wutar Jahim cikinta, za a yi musu maraba da 
wata itaciya da ake kira Zakƙum. Wannan itaciyar ita ce abin cin masu saɓo. 
Itaciyar ta kasance kamar narkakken kwalta (bitumen), tana tafasa a cikin cikin 
wanda ya ci ta. 

Bayan baƙin Jahim sun ɗan taɓa Zakkum, sai a ja su zuwa ga tsakiyar Jahim, a 
kawo ruwan zafi mai tafasa a rinka kwara musu a kawunansu ana ce musu: “Ku 
ɗanɗana! Ba kune masu buwayar kuɗi a garinku ba! Ba kune masu tunkaho da asali 
ba!” “To, wannan shi ne abin da kuka kasance kuna shakka game da shi.” 


(45) jjklh J jJj (44) (43) ^jsjii 5 i 


0 x £ $ 0 ^ * o ' * t 

(48) J (47) s.!jC (46) 

(Jb^AJ! fijj^o) OjJjuJ jlS’ U \Xk (49) ^SOl JjjaJl cji dJL>! 


Ita zakkum, . . . 

Lalle ita wata itaciya ce wadda take iita daga asalin Jahim. Gundarta, kamar dai 
shi kanun Shaiɗan ne. (37:64-65) 


Idan aka shiga da masu laifi cikin tsakiyar Jahim, yadda ainihin bishiyar Zakkum take, 
to fa ba sassautawa,. . . 

Lalle su haƙiƙa masu ci ne daga gare ta. Sa'an nan masu cika cikuna ne daga 
gare ta. Sa'an nan lalle suna da wani garwaye a kanta, daga ruwan zafi. Sa'an 
nan lalle makomarsu, haƙiƙa, zuwa ga Jahim take. (37:66-68) 

Haka nan zasuyi ta cin Zakkum, yana tayar musu da chronic ulcer, ana basu 
tafasarshen ruwa suna karawa. Allah Ya kiyaye mu da azabar Jahim. 


ADDU’A: 

(isyLjl ®jj-»j) jU!l Cljp \3j 51 uU- J llT UJj 


"Ya Ubangijinmu! Ka ba mu mai kyau a cikin duniya, da mai kyau a cikin 
Lahira, kuma Ka tsare mana azabar Wuta! (2:201) 


Page 

58 


Yaumul Qiyama 


BABI NA BAKWAI. 


ALJANNA. 


Bayan ‘yan wuta sun shiga wuta, a lokacin ‘yan aljanna suna wani wurin shakatawa 
suna kallon yadda ake jefa yan wuta cikin wuta. Allah Shi ne Mafi sani. Lahira akwai 
kallo ga wanda Allah Ya hore masa! 


J oUJltaJ' Ijlo^j IjUT Jlj ^iilj jA j Lta ^^-oJllaJl iSy 


> o ^,0 ^ ^ ^ o 

^isjl siJJi ^j *LP U Jl OtJgjj 


Kafin yan aljanna su tafi aljanna su shige ta, tabbas, za su ga Ubangijinsu. Zance mafi 
inganci, kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito, ‘Yan Aljanna za su ga 
Ubangiji, kamar yadda dayansu yake ganin rana da wata, idan sun shiga aljanna. 

(<ULiiJl fijj-j) J\ (22) &Jp\j AUJj ®j4"j 


Yan wuta ko, ba su samu ganin (Allah) Ubangiji ba, a lokacin da zasu tafi shiga wuta: 

(j-iiJ&Jl 5 jj-^) jJUfiJ p (15) UjJj^t?wJ LUjJ ^ 


Aljanna tana da kofofin shiga guda takwas, cikinsu harda wacce ake kira Rayyan. 
Amma kafin nan, wane mutane ne masu shiga aljanna? 

MASU SHIGA ALJANNA. 


S/N 

NAU’IN MASU SHIGA 

HUJJA 

1 

waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai. 

2:82 

4:57 

4:175 

5:84-85 

9:99 

11:23 

18:30-31 

18:107 

22:14 

22:23 

29:7 

29:9 

29:58-59 


Page 

59 


Yaumul Qiyama 




32:19 

45:30 

46:13-14 

52:21-24 

65:11 

85:11 

98:7-8 

2 

Masu Taƙawa (Tsoron Allah) 

15:45 

24:52 

38:49-50 

44:51-56 

51:15-16 

52:17 

54:54 

68:34 

3. 

Muminai Maza da Muminai Mata 

9:72 

23:1-11 

33:35 

57:18 

4 

Waɗanda suka yi hijira kuma suka yi jihadi fisabilillah. 

2:218 

9:20-21 

5. 

Waɗanda suke ciyarwa fisabilillah kuma ba sa gori da abin 
da suka ciyar, kuma ba sa cutarwa don sun ciyar. 

2:262 

2:274 

6. 

Duk mayaki fisabilillah (ko an kashe shi, ko ya rinjaya) 

4:74 

4:95-96 

7. 

Duk wadda ya mutu a lokacin yin hijira (hijira saboda Allah 
da ManzonSa) 

4:100 

22:58 

8 

Waɗanda suka yi imani da manzanni, kuma ba sa rarrabewa 
tsakanin manzannin. 

4:152 

57:19 

9. 

Sabikunal auwalun, minal muhajirina wal ansarul lazi 
nattaba u hum bi ihsani. (Sahabbai (R. A)) 

9:100 

56:12 

10. 

Wadansu mazaje waɗanda kasuwanci ko fatauci ba ya 
shagaltar da su daga ambaton Allah, kuma suna tsoron ranar 
kiyama. 

24:37-38 

31:3-5 

11 

Waɗanda ba sa yin shirka, ba sa yin zina, masu addu’a a 
zuriyyarsu 

25:72-76 

12. 

Masu hankali, waɗanda suka nisanci bautar shaidanu, kuma 



Page 

60 


Yaumul Qiyama 



waɗanda suka maida al’amari ga Allah 

39:17-18 

13 

Masu imanin Ahlil kitab, masu tawali’u, marasa sayen 
tamanni da ayoyin Allah. 

3:119 

14 

Waɗanda suka tsayar da sallah, suka bayar da zakka. 

2:277 

15 

Wanda ya yi da’a ga Allah da ManzonSa 

48:17 

16 

Duk mai tawakkali mai tsoron Allah (Mai Rahama.) 

50:33-34 

67:12 

17 

Duk mai biyayya ga iyaye 

46:15-16 

18 

Masu tuba (daga sun tuna Allah) idan sun aikata alfasha ko 
zalunci. 

3:135- 

136 

19 

Musulmai 

43:68-71 

20 

Masu addu’a a mamata (matattu) 

59:9 

21 

Masu cika alkawari, masu tsoron Allah, masu hakuri, masu 
tunkude mummunan aiki da mai kyau. 

13:19-23 

22 

Masu tserewa da ayyukan alheri 

35:32-33 

23 

As-habul yamin 

56:27-40 

24 

Al-abrar 

76:5-22 

25 

Wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban Ubangijinsa (zai samu 
gidan aljanna guda biyu!) 

55:46-58 


x ^ ^ 0 > ^ 

(b\ y*£ JT fijj-j) ...jii <U^Jl J^Oij jlJi ^jP 


Wanda aka nisantar daga barin wuta, kuma aka shigar da shi Aljanna, to, lalle 
ne ya tsira,... 


FASALI 

GIRMAN ALJANNA: 


Allah (SWA) Ya gina Aljanna mai girman da zamu iya cewa ba zai misaltu ba. A 
cikin Aljanna, akwai misalin birane: Akwai bimin Firdausi- wato aljannar Firdausi- 
wacce ita ce a tsakiya, kuma mafi kyawun wuraren zama (gidaje) a cikin aljanna. 
Allah Ya sa wurin zamanmu a aljanna yana Firdausi. 

Kowane gida a cikin aljanna, aljanna ne (sunan sa). Gwalgwadon yadda mutum yaji 
tsoron Allah, wani za’a bashi aljanna guda, wani zai samu aljanna biyu: 






Kuma wanda ya ji tsɓron tsayawa a gaba ga Ubangijinsa yana da Aljanna biyu. 
To, saboda wanne daga nidmɓmin Ubangijinku, kuke ƙaryatawa? (55.46-47) 


Page 

61 


Yaumul Qiyama 


Shi ko girman (gidan) aljannar mumini, fadinta, kamar fadin sama da kasa ne, an yi 
tattalinta dɓmin waɗanda suka yi Imani da Allah da ManzanninSa. Wannan falalar 


Allah ce, Yana bayar da ita ga wanda Ya so. Kuma Allah Mai falala ne Mai girma. 

u cjjs-\ <l^-j Jl 

Ojj~*>) ...b.nJ 1 J.jai.1' jj <di'j 's-LiJ jA <UjJj <dJ' jdai dJJi dLLjJ 


Amma fadin aljannar masu takawa, dai dai yake da nisan sammai da kasa. Sai kuyi 
gaugawa zuwa ga neman gafara daga Ubangijinku, da irin wannan aljannar. 

(133) jJluAJ £jJs\ j£j*$\j O'jUdJ' \jfrJp 0 j£ fcJrj ^£jj lyt J\ 'j^jLLJ 

C*u JJ'j ^oLJ' jP jJUJ'j JaAJ' s.\yja]\j JjJJt ^ JjidJ jjAJ' 


e j\j^s j' ®jj«o) ^wtoi^w?ijj' 



Hoton misalin girman Aljannar muminai da ta masu takawa 

in an kwatanta da girman Duniya. 

Lura!: Ya kamata ta kowane gefe a samu fadin duniya bakwai, a misalin girman 
aljannar masu takawa. Kaga kenan misalin zai zama: “fadin duniya bakwai square 
kilometers!” 


Page 

62 


Yaumul Qiyama 


FASALI 

MISALIN ALJANNA: 

Misalin Aljanna wadda aka yi alkawarinta ga masu takawa, kɓramu suna gudana daga 
karkashinta. Abincinta yana madawwami da inuwarta. Waccan ce aƙibar waɗanda 
suka yi takawa, kuma aƙibar kafirai, ita ce wuta. (13:35) 


<u^Jl <0J( <0J( 


(445/2) "aL?J( djppJi) ^ c4u<i 4JU j\ c Lgli? ^3 ^S\^\ 

Daga Abu Huraira (R.A), Manzon Allah (SAW) ya ce: A cikin aljanna akwai 
bishiya, matafiyi (akan abin hawa) yana yin tafiyar shekaru 70 ko 100 a cikin 
inuwarta. Ita bishiyar dawwamace. 


Misalin Aljanna, wadda aka yi wa'adinta ga masu takawa, a cikinta akwai waɗansu 
kɓguna na ruwa ba mai sakewa ba da waɗansu kɓguna na madara wadda ɗanɗanonta 
ba ya canjawa, da waɗansu kɓguna na giya mai daɗi ga mashaya, da waɗansu kɓguna 
na zuma tatacce kuma suna samu, a cikinta, daga kɓwane irin 'ya'yan itace, da wata 
gafara daga Ubangijinsu. (Shin, masu wannan ni'ima na daidaita) kamar wanda yake 
madawwami ne a cikin wuta kuma an shayar da su wani ruwa mai zafi har ya kakkatse 
hanjinsu? (47:15) 


Gidajen Aljannar zama wadda Mai rahama ya yi alkawarin bayarwa ga bayinSa (masu 
aikin Tmani) a fake. Lalle ne shT, alkawarin ya kasance abin riskuwa. Ba su jin yasassar 
magana a cikinta, face sallama. Kuma suna da abinci, a cikinta, safe da maraice. 

Wancan Aljannar ce wadda Muke gadar da wanda ya kasance mai aiki da 
taƙawa daga bayiNa. (19:61-63) 

Amma waɗanda suke da mafi karancin aljanna- As’habul Yamin- 
(Suna) a cikin itacen magarya maras kaya. Da wata ayaba mai yawan 'ya'ya. Da wata 
inuwa mTƙaƙƙiya. Da wani ruwa mai gudana. Da wasu 'ya'yan itacen marmari masu 
yawa. Ba su yankewa kuma ba a hana su. Da wasu shimfiɗu maɗaukaka. (Da wassu 
mata waɗanda) Lalle Mu, Mun ƙaga halittarsu ƙagawa (iya kyau). Sa'an nan Muka 
sanya su budurwai (ba zaurawa ba). Masu son mazansu, a cikin tsara ɗaya. (dukkan 
wadannan da ma wassu) Ga mazɓwa dama- As’habul Yamin. (56:28-38) 


Ita ko Aljannar Na’im, Aljannar Sabikunas Sabikun (Jama’ar Salaf da wassu jama’a 
kadan bayan salaf); 


Yaumul Qiyama 


(Suna) a kan wasu gadaje sakakku. Suna gincire a kansu, suna masu kallon juna. Wasu 
yara samari na dindindin suna gewaya a kansu. Da wasu kɓfuna da shantula da hinjalai 
daga (giya) mai ɓuɓɓuga. Ba a sanya musu cTwon jiri sabɓda ita (giyar), kuma ba su 
buguwa. Da wasu 'ya'yan itacen marmari daga irin waɗanda suke zaɓe. Da naman 
tsuntsaye (shila) daga wanda suke ganin sha'awa. Da wasu mata masu fararen idanu 
da girmansu (idanun). Kamar misalan lu'u-lu'u wanda aka ɓɓye. A kan sakamakon 
(juriyarsu ta duniya), dɓmin abin da suka kasance suna aikatawa. Ba su jin wata 
yasassar magana a cikinta, kuma ba su jin sun yi laifi. Sai dai wata magana (mai dadi): 
Salamun, Salamun. (56:15-26) 

(Suna) a cikin Aljanna maɗaukakiya. Ba za su ji yasassar magana ba, a cikinta. A 
cikinta akwai marmaro mai gudana. A cikinta akwai gadaje maɗaukaka. Da kɓfuna 
ar'aje. Da filɓli (pillows) jere, Da katifu shimfiɗe. (88:10-16) 


ci^Jl <U5^Jl <UlS <Lu^J' <o)\ |%uJL*> 'ij" 


((7423) "<U^Jl <Uaj 

Idan za ku rɓƙi aljanna, ku rɓƙi (ta) Firdausi, sabɓda ita ce a kɓlɓluwar saman sauran 
aljanna, kuma ta tsakiyarsu. Daga cikinta ne ƙdramun aljanna suke ɓuɓɓugowa. 


A takaice aljannar firdausi (maɗaukakiya), a saman sauran aljanna, ta kasance kamar 
haka: 


I I Firdausi 
Jannatun Tajriy tahtahal anhai 


Babu Rayyan - 

Jannatun Na'im 


Jannatu Ad'nin 

OL 

Jannatul Ma'awa 

0 

Jannatu 

IEI 

Jannatu 

Q 

Jannatu 

f . - 1 ™ i o • i ’t. ^ 


ƙoramun Aljanna 


Misalin Hoton Aljanna a bisa fifiko da kyawu. 


Page 

64 


Yaumul Qiyama 


( 50 ) o'j^' JU£ Ob^ ( 49 ) oU >U?J jjjfcUJJ U|j jfi tij& 

U IJU (52)o'>“' ^3jJaJl ^AJUPj (51) oljjjj 5>T igflfc L^3 IgJ 

(u^ ®jj*»>) 


Wannan tunatarwa ce, kuma lalle masu bin Allah da taƙawa, suna da kyakkyawar 
makɓma. Gidajen Aljannar Ad’nin, alhali kuwa tana abar buɗe wa kɓfofi sabɓda su. 
Suna gingincire a cikinsu, suna kira a cikinsu, ga 'ya'yan itacen marmari masu yawa, 
da abin sha. Kuma a wurinsu akwai matan aure masu gajarta ganinsu ga mazansu, 
tsarar juna. Wannan shT ne abin da ake yi muku wa'adi ga ranar hisabi. (38:49-53) 


'jS j*^l 'jfi m (12) ^aJl Olf > (11) UjjjJU Jl dJLdjl (10) UjijlUJ' JjijlUJlj 

(4a3I>I djyfi) I 'jfi JJij (13) 


Da Sabiƙunas Sabikun. Waɗancan, su ne waɗanda aka kusantar. A cikin Aljannar 
Na’im. Jama'a ne daga mutanen farko. Da kaɗan daga mutanen ƙarshe. (56:10-14) 


ljJ?jj JlOJ-b ^fcjA-il >ɗilj jUai^lj JjJj^?' JjijUJ'j 

l+Jgal' jjiJl JJJj '4 j' 1^m 3 >dJ\> jlgJ^I Olf AP’lj <UP 


(4jjJ| 5jj-*>) 

Kuma Sabikun (As-sabikun) na farko daga Muhajirina da Ansar da waɗanda suka bi 
su da kyautatawa, Allah Ya yarda daga gare su, su kuma sun yarda daga gare Shi, 
kuma Ya yi masu tattalin gidajen Jannatin tajriy tahtahal anhar, suna madawwama a 
cikinsu har abada. Wancan ne babban rabo mai girma. (9:100) 


(cA^^Jl Sjj~o) *jjj ^jAijjjiJl Olf COlf OliJCfiJl IjUpj Ij^al >dJl jl 


Lalle ne, waɗanda suka yi Tmani kuma suka aikata ayyuka na kwarai, Aljannar 
Firdausi ta kasance ita ce liyafa a gare su. (18: 107) 


(5jl?wJi Sjj~o) jjUU Ijilf Uj *ijj ^jUJl Olf Ol?JCaJ' IjUfj IjUT >-Ul Ul 


Amma waɗanda suka yi Tmani, kuma suka aikata ayyukan ƙwafai, to, suna da gidajen 
Aljannar Ma’awa, a kan liyafa sabɓda abin da suka kasance suna aikatawa. (32: 19) 


Page 

65 


Yaumul Qiyama 


Dukkan hoton da ya gabata, ya kasance misalin da mai karatu zai gani ya kusanto 
zuwa ga abin da ake nufi. Allah Shi ne Mafi sani, Ba lalle ne ya kasance na shirya 
aljanna a bisa fifikon daraja ba. Abin da za’a lura, kawai: 

Wanda ya kasance yana nufin mai gaggawa, sai Mu gaggauta masa a cikinta, 
abin da Muke so ga wanda Muke nufi, sa'an nan kuma Mu sanya masa 
Jahannama, ya ƙɓnu da ita, yana abin zargi kuma abin tunkuɗewa. Kuma wanda 
ya nufi Lahira, kuma ya yi aiki sabɓda ita irin aikinta alhali kuwa yana mumlni, 
to, waɗannan aikinsu ya kasance godadde. Dukkansu Muna taimakon waɗannan 
da waɗancan daga kyautar Ubangijinka, kuma kyautar Ubangijinka ba ta 
kasance hananna ba. Ka duba yadda Muka fifitar da sashensu a kan sashe! 
Kuma lalle ne Lahira ce mafi girman darajoji, kuma mafi girman fifitawa. 

(17:18-21) 

c ^LuJ'j ^-L~«j ^jbLJ'j *Lu»- j dJL ^jsJj 

jfi Jb Jla jfi dnrTjj j* : j^ *** 

jfi b\S' jfij 5*>LAjl ult jo 5*>Lajl Ja' jfi ɓ\5' j#3 cu'jj' <L^J\ 

J\5' jfij 4i»Lfijl ub jfi 43-bfiJ' Ja\ jfi J\£' jfij JUjJ' ult jfi (‘LuJ' Ja' 

J^i <0)\ Jj~oj b :<UP <oJ\ Jj' J\i3 ob jfi Jj&' jfi 

ɓj£J ɓ' yrjj !^*b : J\i IglT Iguo A?-' ^-b 


Suna daga cikin ‘yan Aljanna, Manzon Allah (SAW) da Ahlul Baiti- Matayensa gaba 
daya, da iyalen Baffannunsa (cikinsu Shugabar Matan gidan Aljanna da Shugabanni 
biyu na Samarin gidan Aljanna, da Aliyu bin Abiy dalib (Radhiyallahu Anhum))- da 
Abubakar Siddik, da Umar bn Khaddab, da Usmanu bn Affan da Dalha, da Zubairu, 
da AbdurRahman bn Aufi, da Sa’idu bn Zaid, da Abu Ubaida, da Sa’ad bn Abiy 
Wakkas,... daBilal! 


CjTj Ci\ ^ijj 4JJ' Jtis' jfi J$lfi Jflki' Jk p&k). biba3 JLtjj' Jii; 


(ijiLJ' ®jj~j) j^diJ' fibij'j OllLJ' 'JSjfi ji\ (^LwjP 


Waɗancan manzannin, Mun fifita sashensu a kan sashe: Daga cikinsu akwai wanda 
Allah Ya yi masa magana; kuma Ya ɗaukaka sashensu da darajɓji; kuma Muka bai wa 
Isa dan Maryama hujjɓji bayyanannu, kuma Muka ƙarfafa shi da Ruhi mai tsarki. . . 


Af! 


Page 

66 


Yaumul Qiyama 


^jboj 4l*pj Ojpji jfi ^jboj ff-^J' ^ isli iikUP ^ cjj cJ\i i| 5jpji ofpi... 

ibjj ^a® cJJa?-f ^l J'jbP C*J' (*4/®3 (11) J~dliaJ' ^j^J' ir? 


((KP*"' <j*r 


(Asiyah) matar Fir'auna, sa'ad da ta ce "Ya Ubangiji! Ka gina mini wani gida a 
wurinKa a cikin Aljanna. Kuma Ka tslrar da ni daga Fir'auna da aikinsa. Kuma Ka 
tsirar da ni daga mutanen nan azzalumai." Da Maryama diyar Imrana wadda ta tsare 
farjinta, sai Muka hura a cikinsa daga rnhinMu. Kuma ta gaskata game da ayɓyin 
Ubangijinta da LittattafanSa alhali kuwa ta kasance daga masu tawali'u. (66: 11-12) 


FASALI 

TAFIYA ALJANNA DA SHIGANTA. 

Tafiya aljanna ba kamar yadda kafirai suka tafi wuta ba ne. Ba gudu, ba sauri, za a 
matso da aljanna kusa da yadda masu takawa zasu shigeta daga sun yi taku kadan. Za 
a ce dasu: “Ku shigeta da aminci”! Sai kaga masu takawa sun tafi zuwa gareta jama’a- 
jama’a. Har a lokacin da suka je shiganta, an riga an bude kofofmta, kuma matsaranta 
za su ce musu “Aminci ya tabbata a gare ku, kun ji dadi, saboda haka ku shige ta, kuna 
madauwwama (a cikinta).” 


(32) cij' jiO ijAfj? U I.L& (31) ajc 'Js- jJisUJ <LUJ' ciJj'j 
U >jJ (34) ijUJ' ^jj JJLJi U&jboi (33) c-Jib $.U-j cbJb jb?-jJi 

((j OJJ^) Jjjfi ibJJj \^3 Jj^lJj 

j4J Jiij ^j'jjf cujj £/*(*- lij I>j 4^J| Ji j44j ijSi jejJi j^j 

(jjsjJl ®jj—°) Jj-JU- U ji>- jli 


Gargadi: 

To, Lalle ne masɓyan Allah babu tsɓro a kansu, kuma ba za su kasance suna yin baƙin 
ciki ba. Waɗanda suka yi lmani kuma suka kasance suna yin taƙawa. Suna da bushara 
a cikin rayuwar duniya da ta Lahira.Babu musanyawa ga kalmomin Allah. Wancan shi 
ne babban rabo mai girma, (10:62-64) 

Lalle ne waɗanda suka karyata game da ayɓyinMu, kuma suka yi girman kai daga 
barinsu, ba za a bubbuɗe musu kɓfɓfin sama ba, kuma ba su shiga Aljanna. . . (7:40) 


Page 

67 


Yaumul Qiyama 


Har a lokacin da ‘yan aljanna suka shiga aljanna,. . . 

Kiransu a cikinta (shi ne), "TsarkinKa ya Allah!" Kuma gaisuwarsu a 
cikinta,"Salamun M , kuma ƙarshen kiransu, cewa, "Godiya ta tabbata ga Allah 
Ubangijin halittu." (10:10) 


Allah (SWA) Zai fitar da kiyayya a zukatan ‘yan aljanna, saboda haka duk ‘yan 
aljanna ‘yan uwan juna ne, babu mai tuna laifin wani. ‘yan aljanna za su ce: 

“Godiya ta tabbata ga Allah, wanda Ya shiryar da mu ga wannan. Kuma ba mu 
kasance muna iya shiryuwa ba ba domin da Allah Ya shiryar da mu ba, lalle ne, 
hakika Manzannin Ubangijinmu, sun je mana da gaskiya.” 

Bayan sun gode, sun gaskata manzanni, sai a kira su, da cewa: “Waccan aljanna an 
gadar da ku ita, saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa.” 


'.i^J UlAa (jj , Jl <dJ J* jAjj-U^ U llpjjj 

<L£dl d' 'j^jjj Jpdb idj Jdoj 0*1?- Jui! <dJ\ U\Aa &\ *^jJ US’' Uj 

( \ ' ®jj~°) djkUu JjuS' Uj U&jUOjjI 

jU dsA ^uJ' (34) jj£u jj&J Ujj b\ dj^di l!p cuM c^dJi aSj JUUdi Ijillj 


(jl?l3 djj»o) Ojd 1^3 LUwU *^j ilw2j 1^3 UUUj <U Ljs3 4alLdl 


Gargadi: 

Muminai 'yan'uwan juna kawai ne, sabɓda haka ku yi sulhu a tsakanin 'yan'uwanku 
biyu, kuma ku bi Allah da takawa tsammaninku, a yi muku rahama. (49: 10) 


A lokacin da ‘yan aljanna suke jin dadi a cikin aljanna, mala’iku suna shiga zuwa 
garesu ta kowace kofa suna ce musu: “Aminci ya tabbata a kanku saboda abin da kuka 
yi wa hakuri.” 


^lip djUaJ ^AUJij ^Ujij j^r'jjlj ja j*j IgjjL^uJ oap 




(UPjJi fijj-j) j'aJ' ^3 jjj-do 1 Uj (23) uii ja 


Lalle, 'yan Aljanna, a yau, suna cikin shagali, suna masu nishadi. Su da matan aurensu 
suna cikin inuwɓwi, a kan karagai, suna masu gincira. Suna da, 'ya'yan itacen 
marmari a cikinta kuma suna samun abin da suke kiran a kawo. "Aminci," da magana, 
daga Ubangiji Mai jin kai. (36:55-58) 


Page 

68 


Yaumul Qiyama 


Waɗannan suna da abinci sananne. 'Ya'yan itacen marmari, kuma suna waɗanda ake 
girmamawa. A cikin gidajen Aljannar ni'ima. A kan karagu, suna masu fuskantar juna. 
Ana kewayawa a kansu da hinjalan giya, ta daga waɗansu maremari. Fara mai daɗi ga 
mashayan. A cikinta babu jirl kuma ba su zama masu maye daga gare ta ba, Kuma a 
wurinsu, akwai matan aure masu takaita kallonsu, masu manyan idanu. Kamar dai su 
kwai ne ɓɓyayye. (37:41-49) 


FASALI 

SADA ZUMUNTA DA AS’HABU LA’ARAF. 

Yan aljanna suna da wani wuri (clubs) da ake kira sukul-jannah (kasuwar aljanna), 
wurin da suke zuwa sada zumunta da tattauna, tattaunawar nishaɗi. A sukul-jannah: 


1. Wata rana, waɗansu ‘yan aljanna suka fuskanta zuwa ga waɗansu suna tambayar 
juna. Suka ce: 

(kun tuna?) Lalle mu, mun kasance a gabanin wannan (a duniya) a cikin 
iyalanmu muna jin tsoro.” M To, (kun gani) Allah Ya yi mana kyautar falala, 
kuma Ya tsare mana azabar iskar zafi." "Lalle mu mun kasance, a gabanin 
haka, muna kiran sa. Lalle Shi, Shi ne Mai kyautatawa, Mai rahama. 


j*3 (26) jJLflJiwa Ulal jb (25) JjlzlZJu Jflju. J4^'j 

0i kji ijj^) ^jJi jii JA & fijPJd J4i JA ds'ui (27) ^UJi OIJLP Ulijj Qp Alii 


Bayan sun haɗa shakatawa sun koma gidajensu, sai matansu suka ce “yaya muka ga 
kun kara kyau? Su ma suka ce: “Muma munga kunfi da kyau!” kaga saɓanin duniya, 
aje kasuwa a dawo da datti, da gajiya, ana bukatar wanka. 


2. Wata rana, lokacin da ‘yan aljanna suka taru a wurin shakatawa, sai sashensu ya 
fuskanta a kan sashe, suna tambayar juna. Wani mai magana daga cikinsu ya ce: 
“Lalle ni fa wani aboki ya kasance a gare ni lokacin muna duniya, yana ce mini: 
“Shin yanzu kai, kana daga masu gaskatawa?” “Ashe ka yarda idan muka mutu, 
kuma muka kasance turbaya da kasusuwa, za a tayar damu a sakawa kowa? 

Sai (dan aljanna) mai maganar ya ce “Shin kɓ ku, masu tsinkaya ne (mu leka, ko za 
mu ganshi). Sai su leka, Sai ya ganshi a cikin tsakiyar wutar Jahim. Sai (ya kira shi) 
ya ce masa: “Wallahi, lalle, (hakika) kayi kusa ka halaka ni. Kuma ba domin 
ni’imar Ubangijina ba, lalle, da na kasance daga waɗanda ake halartarwa (tare da 
kai, a cikin wuta). 


22. An Anas bn Malik fiy Sahih Muslim, wa Aliy bn Abiy Dtalib fit Tirmidhiy (2550). 


Page 

69 


Yaumul Qiyama 


Bayan sun dawo daga leƙen Ja’irin aboki, sai wani ya tambayi sauran ya ce “Shin 
fa, bayan mutuwar duniya, yanzu ba za mu mutu ba, kuma ba mu zama waɗanda 
ake azabtarwa ba? sai wani ya bashi amsa da cewa: “ Lalle , wannan shi ne babban 
rabo mai girma Daman ya yi tambayar ne saboda mamakin ni’imar Ubangiji da 
ya kuɓutar dasu daga irin wannan azabar da suka gani ana yima yan wutar Jahim. 
Allah Ya kiyashe mu. 


J jfe (51) Ji} b\t J\ y\b Jl3 (50) bjs. J oju jdU 

jjf Ji Jl3 (53) bJjJuj Ulf Udapj \j\y l uSj uio \l\\ (52) jJ JJUII 

(56) Jijji \ CJJS' b\ Jli (55) ^Jb\ j «Tji ^ikli (54) byJa A 
jpxi Uj Jj*$\ \ssjy *$\ (58) ui' (57) ja cJ^i 


/dl A 


Gargadi: 

Sabɓda irin wannan, sai masu aiki su yi ta aikatawa. Shin wancan shT ne mafi zama 
alheri ga liyafa kɓ itaciyar zakkum? Lalle, Mu, Mun sanya ta fitina ga azzalumai. 
Lalle ita wata itaciya ce wadda take fita daga asalin Jahlm. Gundarta, kamar dai shi 
kanun Shaiɗan ne. To, lalle su haƙTka masu ci ne daga gare ta. Sa'an nan masu cika 
cikuna ne daga gare ta. Sa'an nan lalle suna da wani garwaye a kanta, daga ruwan zafi. 
Sa'an nan lalle makomarsu, hakTka, zuwa ga Jahlm take. (37:61-68) 


3. Shaƙatawa ta uku kuma, a dandalin shaƙatawa, ‘yan aljanna za suyi tambaya ne 
game da masu laifi (Mujirimai). Daga karshe za su yanke shawarar leka masu laifin 
a cikin wutar Sakar. Idan ‘yan aljanna suka leƙa, suka gansu a cikin azaba, sai su ce 
musu: “Me ya shigar da ku a cikin Sakar? Sai ‘yan wutar Sakar suce: “Bamu 
kasance muna a cikin masu Sallah ba. “kuma bamu kasance muna ciyar da 
matalauta (miskinai) ba. Kuma mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa 
(muna shan shagalinmu), “Mun kasance muna karyata ranar sakamako. Har mutuwa 
ta zo mana (ba tare da mun shirya ba). 


cL> ijJii (42) 'Jui j U (41) jt (40) JjLtuL o\jJ j 

\j£j (45) jaybj \j£j (44) j^LwJi jjtki cO jij (43) jJJaJi ja 

(jLuJl fijj-*>) JJiJ' UUI (46) ^dJl ^yj oJisj 


Page 

70 


Yaumul Qiyama 


Gargadi: 

Sabɓda haka ceton masu ceto ba zai amfane su ba. Haba! Me ya same su, suka zama 
masu bijirewa daga wa'azin gaskiya. Kamar dai su, jakuna firgitattu ne. Sun gudu 
daga zaki. A'aha! Kɓwane mutum daga cikinsu yana son a zo masa da takardu (da 
sunansa) ana watsawa. A'aha! Kai dai, ba su jin tsɓron Lahira. A'aha! Lalle ne, shi 
(Alkur'ani) tunatarwa ce. Dɓmin wanda ya so, ya tuna. (74:48-55) 

Wancan gidan (Aljannar) Lahira Muna sanya shi ga waɗanda suke ba su nufin 
ɗaukaka a cikin rayuwar duniya kuma ba su son ɓarna. Kuma akiba ga masu 
taƙawa take. (28:83) 

4. Haduwa ta hudu a wurin shaƙatawa; 

Kuma 'yan Aljanna suka kirayi 'yan Wuta suka ce: "Lalle ne mun sami abin da 
Ubangijinmu Ya yi mana wa'adi, (mun sameshi) gaskiya ne. To, shin, kun sami 
abin da Ubangijinku Ya yi muku wa'adi, gaskiya?" (yan wuta) Suka ce: "Na'am. 
(mun same shi gaskiya)" Sai (asa Mala’ika) mai sanarwa ya yi yekuwa, cewa: 
"La'anar Allah ta tabbata a kan azzalumai." "Waɗanda suke kangewa daga hanyar 
Allah, kuma suna neman ta ta zama karkatacciya, kuma su, game da Lahira, kafirai 
ne."... (AS’HABU LA’ARAF) 

...Kuma a tsakaninsu akwai wani shamaki, kuma a kan A'arafi akwai wasu maza 
suna sanin kɓwa da alamarsu; Kuma suka kirayi abɓkan Aljanna cewa: "Aminci ya 
tabbata a kanku:" Ba su shige ta ba, alhali kuwa su, suna tsammani. (7:44-46) 

Mutanen kan jigawar A’arafi (As’habu La’arafi), wassu mutane ne, musulmai, 
waɗanda awun aiyukansu masu kyawu sukayi dai dai da kurakurensu a karshen 
al’amari. (ranar hisabi). 

A lokacin da ‘yan aljanna suke tambayar ‘yan wuta game da samun wa’adin da suka 
riska, Allah (SWA) Zai yaye hijabi a tsakanin mutanen kan jigawar A’arafi da ‘yan 
aljanna, sannan a yaye hijabin (murfin) kan jahannama. Ashabu-La’arafi za su gane 
‘yan aljanna da alamarsu ta farar fuska mai kyawu, sai suyi sha’awa da tsammanin 
kasancewa tare da ‘yan aljanna. Saboda haka sai suyi musu barka (congratulations) da 
cewa: " Aminci ya tabbata a kanku: " 

Shi Jigawar A’arafi, ya kasance daga kansa ana iya hango cikin wuta, kuma in an ɗaga 
kayi ana iya hango benayen aljanna. Misali: 


Page 

71 


Yaumul Qiyama 


Titgogin Aljanna 



Q 

Aljanna 



Jigawar A’araf 


Siracfl 
(Hanyar Zuwa 


Al’arshi yana sainan Firdausi, 
Aljanna- Tsibirin ni’ima, 
A’araf- Busassar Jigawa, 
Jahannama- Kwarin Azaba. 


Bangaren Hagu 


>> Bangaren Dama 


Misalin Hoton Jigawar A’arafi, a bayan siracfm kan Jahannama. 


Duk da cewa ba sai an sha wahala ba za’a iya hango cikin wuta, daga kayin jigawar 
A’arafi, As’habu-La’arafi basa sha’awar kallon cikin wuta, kwata-kwata! 

Kuma idan an juyar da gannansu wajen abokan wuta, (sai) su ce: "Ya 
Ubangijinmu! Kada Ka sanya mu tare da mutane azzalumai." 


Kuma abɓkan A'araf suka kirayi wasu maza (‘yan wuta), suna sanin su da 
alamarsu, suka ce: M Tarawar dukiyarku da abin da kuka kasance kuna yi na 
girman kai, bai wadatar (daku) ba daga barinku?" 

(suka nuna benayen aljanna suka ce): 

”Shin, waɗannan ne waɗanda kuka yi rantsuwa, Allah ba zai same su da rahama 
ba? (gashi ance musu) Ku shiga Aljanna, babu tsɓro a kanku, kuma ba ku zama 
kuna baƙin ciki ba." (7:47-49) 


(47) UJU*5 y \J\i jdJi ftUI s jAjUaSf cip? 

pz&' Uj U IjJU u3ljP*il <L)\£%lp\ 

i '&£\ \j£z\ lill jjJUj i Jjjjl (48) 

fijj-*') bjjjku jsjl *^j 


Karshe dai, a bisa sahihin zancen malamai, Allah (SWA) Zai gafartawa mutanen kan 
jigawar A’arafi, a kwashesu zuwa cikin benayen aljanna. Allah Shi ne Masani! 

Page 

72 


Yaumul Qiyama 


BABI NA TAKWAS 

LAHIRA BAYAN SHEKARU- RAYUWAR HAR ABADA. 


1. ‘YAN WUTA BAYAN SHEKARU. 


Bayan shekaru masu yawan gaske, ba dare ba rana, ‘yan wuta suna ɗanɗanar azaba, 
kai! Allah Ya kiyayemu da azabar Jahannama. Wuni ɗaya tak, a lahira dai-dai yake da 
shekaru dubu na nan duniya! 


^ ji os y jj; ;J3 s s 0 f 

jjjJu lt fi <Ji JlS dijj jlp Ujj Ojj oUPj <UJ! caLj’sJ olJjdb dJUjJb^JLuUj 


(£t?xJl 


‘Yan wuta za su ɗanɗani azaba gagara misali! A lokacin da ‘yan wuta suka ji azaba ta 
kai azaba, sai su fara husuma a junansu. Sai wassu suce ma wassu: “Rantsuwa da 
Allah! Lalle ne mun kasance, hakika, a cikin ɓata bayyananna, a lokacin da muke 
daidaita ku da Ubangijin halittu. “Kuma babu abinda ya ɓatar damu face masu laifi 
(mujirimai). “Saboda haka bamu da wadansu maceta. Kuma bamu da aboki, masoyi. 
“ina ma muna da damar komawa duniya domin mu kasance daga muminai! 


Zj'ji jiJjUU il (97) ^ ^ tM IllL (96) ɓjw^o IjJli 

% (100) (99) Jl % djbf Uj (98) j-JUJl 

(j.ljjUJl ®jj-j) J-iajJl td L)l jli (101) 


Gargadi: 

K5 wane ne yake karɓa, kuma ya sanya ku mamayan kasa? Shin akwai wani abin 
bautawa tare da Allah? Kaɗan kwarai kuke yin tunani. K5 wane ne yake shiryarwa a 
cikin duffan kasa da teku, kuma wane ne Yake aikowar iskoki d5min bayar da bushara 
a gaba ga rahamarSa? Ashe akwai wani abin bautawa tare da Allah? tsarki ya tabbata 
ga Allah daga barin abin da suke shirki da Shi. (27:62-63) 


A lokacin da wassu suke husuma a cikin wutar, masu rauni (mabiya) kullum nuna 
rauninsu suke! Za suce wa makangara (shugabanni): “Lalle mu, mun kasance mabiya 
gare ku, to, shin ko zaku dauke mana wani rabo (na azaba) daga wuta? sai waɗanda 
suka kangara suce, Lalle mu duka muna a cikinta. Lalle ne Allah (S.W.A) Ya yi 
hukunci a tsakanin bayinSa.” 


5jyw j*UI jSsJ L5" Ul IjjisUl jodlj lliiJaJ I JjilS jLJ' ^3 djJ^\j%sj ilj 

(48) iUJl 'jj, J3 JdJl b\ IgJ Ijjic^l jjJJI JV3 (47) jdJl ja CyJ Jp 


Page 

73 


Yaumul Qiyama 


Idan ‘yan wuta suka ga husuma ba za ta yi musu amfani ba, sai suce wa matsaran 
Jahannama: “Ku roƙa mana Ubangijinku Ya sauƙaka mana, yini ɗaya, na azaba (mu 
ɗan huta). (Mala’iku) Matsaran Jahannama za suce: “Ashe, manzanninku basu je 
muku da hujjoji bayyanannu ba? Sai ‘yan wuta suce “Na’am, sun je!” Sai matsaran 
Jahannama suce, To (ai maganinku, sai) ku roƙa (da kanku)”. Kuma (kɓ da sun rɓka) 
rokon kafirai bai zamo ba face a cikin ɓata. 


p ij\ J\i (49) okUh jj tfjj iIp U &4 ^3 IjpSi plfr j&\ J jjJ\ J\ 133 
(50) j*L> j % ijiil ijii3 j£Lj jL/u Jjj 


Sjjo) 


Daga nan sai ‘yan wuta suyi ta maza suce: "Ya Ubangijinmu! Ka matar da mu sau 
biyu, kuma Ka rayar da mu sau biyu, sabɓda haka mun yarda da laifuffukan mu. To, 
shin, akwai wata hanya zuwa ga fita (daga wuta)?" (40: 1 1) 

Kun gani ko! rokon kafirai bai zamo ba face a cikin ɓata. Ba za a amsa musu ba! 


ɓjji&i ɓtfj j\ J\ ɓjPJtf l\ jiUU Jjl cJtfJ JjStfj \jJ?jjjl\ d\ 


(11) J ^jj^ J4"® Uj>U Ujipli tfU^'j ^jUUl tfUl tfjj ljj\3 (10) 


(>\p ®JJ-) 


Gargadi: 

Wancan sababinsa, lalle (shi ne) idan an kirayi Allah Shi kaɗai, sai ku kafirta, kuma 
idan aka yi shirki game da Shi, sai ku yi lmani. To, hukuncin fa, na Allah Maɗaukaki, 
Mai girma ne. Shi ne Wanda ke nuna muku ayɓyinSa, kuma Ya saukar da arziki daga 
sama sabɓda ku, kuma babu mai yin tunani face mai mayar da aTamari ga Allah. 
Sabɓda haka ku kirayi Allah, kuna masu tsarkake addini a gare Shi, kuma kɓ da kafirai 
sun ƙi. (40:14) 


‘Yan wuta ba su hukura ba! Azabar tayi muni da yawa, bakin cikin waɗanda suka 
ɓatar dasu zai kamasu, za suji haushin kasancewarsu a cikin azaba ɗaya (ba banbanci), 
sai su sake addu’a, suce: "Ya Ubangijinmu! Ka nuna mana waɗannan biyun- daga 
aljannu da mutane- waɗanda suka ɓatar da mu, (saboda) mu sanya su a ƙarkashin, 
ƙafafunmu (mu take su), dɓmin su kasance daga kaskantattu." 


Uj£J lloltfSl tf>§i*£o 'jfi U*>Ll ^jLUl Uj' iJj 'jjJ^ Jl3j 

(CtfUai ®JJ-°) 'Cft 


Page 

74 


Yaumul Qiyama 


ka dubi yadda suke cikin azaba kuma suke kiyayya da junansu! Amma waɗanda suke 
aljanna, Allah (S.W.A) Ya cire kiyayya a zukatansu. 

Kuma kar ka manta! Duk wadannan rigingimu da suke tashi a wuta ‘yan aljanna ba sa 
jin motsinsu. Suma (‘yan wuta) a lokacin da muke duniya, ai basa jin motsin masu 
imani. 


pi j j *j (101) jjAƙla l lla j^J CJL 'Jji jjiJ' jj 

fijj-o) Jj*J^ U ^3 


Gargadi: 

Lalle ne, waɗanda suka kafirta sun kasance (a duniya) suna yi wa waɗanda suka yi 
Tmani dariya. Kuma idan sun sun wuce su sai su dinga yin zunɗe. Kuma idan suka 
juya zuwa ga iyalansu, sai su tafi suna kakaci (suna bankama). Kuma idan sun gan su 
(idan sun ga masu imani) sai su ce: "Lalle waɗannan ɓatattu ne (sakarkaru)" Alhali 
kuwa, ba a aike su ba dɓmin su zama masu tsaro a kansu. 

To, yau fa (a Lahira) waɗanda suka yi Imani, su ke yi wa kafirai dariya. A kan karagu, 
suna ta kallo. 

Shin an saka ma kafirai abin da suka kasance suna aikatawa? (83:29-36) 


Wata husumar a cikin Jahannama! Ana musu (jayayya) akan wassu masu imani da aka 
sani a duniya- husumar suna wata wutar. ‘Yan wuta suna tambayar juna cewa: (To) 

"Me ya same mu, ba mu ganin waɗansu mazaje, mun kasance (a duniya) muna 
ƙidaya su daga ashararai?" “Shin, mun rike su abin izgili ne (izgilin da mukayi 
musu a duniya, munyi kuskure, sun samu shiga Aljanna...) ko idanunmu sun 
karkata daga garesu ne (suna cikin wuta tare damu, ta wani saɓin)? 


^ ^ °- c c-Pij (»' (62) ja \£ iSy 'jJi3j 

(u^ jpJ clJ i jj (63) j\jaj*i\ 


Daga yin wannan husuma, sai Allah (SWA) Ya nuna musu mazajen da suka kasance 
suna kidayasu daga ashararai. Sai su gansu a cikin aljanna suna ta kai-kawo, ga 
dajajah- naman tsuntsaye, ga kogunan laban, ga ƙɓramu ruwa yana gudana ta kowane 
gefen lambu. . . 

Abinda zai fi ba ‘yan wuta sha’awa shi ne ruwa, fari fat, mai gudana. Soboda azabar 
nasu ruwan mai tafasa hanji, kuma marar maganin ƙishirwa. Sai ‘yan wuta su kirayi 
abokan aljanna su ce: “Ku zubo a kanmu daga ruwa, ko kuwa daga abin da Allah 
Ya arzuta ku.” Yan aljanna za suce: “Lalle Allah (S.W.A) Ya haramta su a kan 
kafirai.”- 


Page 

75 


Yaumul Qiyama 


Waɗanda suka riki addininsu abin shagala da wasa, kuma rayuwar duniya ta ruɗe su.” 

b\ IjSll iljl ll* jf ^uJl lli IjIiaJf 5f ul^S 

djdl 3UJl j4*>J Uij lj|J IjJlAjI jjiJl ( 50 ) 'jij liJ' JlP U4^> 4lJl 

(cj jp*^l 3jjvo) LJbL Ijjli’' Uj Iɗa j^ajj IjUd ui' ^.aUJj jjlJli 


...To, a yau Muna mantawa da su, kamar yadda suka manta da haɗuwa da 
yininsu wannan, da kuma abin da suka kasance da ayoyinMu suna musu. (7:51) 

Allah (SWA) zai barsu a wuta Ya mance da su, kamar yadda suka manta da haɗuwa 
da ranar azabar wuta, kuma saboda abin da suka kasance sunayi na Jayayya da ayoyin 
Allah (SWA). 


Gargadi: 

"Ya ku waɗanda suka yi Tmani! Kada waɗansu mutane su yi izgili game da waɗansu 
mutane, mai yiwuwa ne (abin yi wa izgilin) su kasance mafifita daga gare su (masu 
izgilin), kuma waɗansu mata kada su yi izgili game da waɗansu mata mai yiwuwa ne 
su kasance maflfTta daga gare su. Kuma kada ku aibanta kanku, kuma kada ku jefi juna 
da miyagun sunaye na laƙabdbT. Tir da suna na fasicci a bayan Tmani. Kuma wanda bai 
tuba ba, to, waɗannan su ne azzalumai." (49: 11) 


‘Yan wuta suna son fita daga wuta amma duk lokacin da suka yi nufin fita daga gareta 
sai a maida su cikinta a ce musu “Ku dandani azabar gobara.” 


(ddJUJI fijj-j) olɗp j^j V'*? (•** '<®j j'J' cyt 'j^Tj^J 0' 

^ ^ ■* / d * ^ ^ ^^'•o ' 0 J f ‘j' ^ 

(£t?dl fljj** 1 ) jjjj^dl J^lɗP Ij3jij 14^ 'joUP' jP jfi I j^j^’sJ Jl Ijiljl tUo 


Wancan shl ne sakamakon maƙiyan Allah, watau wuta. Suna a gidan dawwama 
a cikinta, domin sakamako ga abin da suka kasance suna yin musu game da 
ayoyinMu. (41:28) 


A lokacin da ‘yan wuta suka ga ba za su samu fita ba, sai bakin ciki ya daɗa kama su, 
sai wata husuma ta daɗa tashi. Husuma a tsakanin kafirai da wassu musulmai (masu 
girman kai da zalunci) waɗanda suka ƙarar da ladansu a biyan bashi, karshe aka kaisu 
wuta bayan kafirai suna ciki. (Allah Shi ne Masani). Kafirai suka ce da wasunsu: 
(kunga) wannan! wani yanki ne mai kutsawa tare da ku (a duniya), babu maraba 
a gare su, (daman mun gaya musu) lalle su, masu shiga Wuta ne. 


Page 

76 


Yaumul Qiyama 


(Musulmai masu kuskuren) Suka ce: "A'a, ku ne babu maraba a gare ku, ku ne 
kuka gabatar da shi a gare mu (kuka yi mana sanadi).” (gashinan) To, matabbatar 
ta munana (ita wutar). 

Karshe dai: 

Suka ce: M Ya Ubangijinmu! Wanda ya gabatar da wannan a gare mu, (yayi mana 
sanadi) to, Ka ƙara masa azaba, ninki, a cikin wuta." (38:59-61) 


O-y V fait y (59) jt3i ^i ^ O-y. i pa ii» 


jUJi buu? \j\Js- siji iJLS u) Uj) ijJii (60) jijiti UJ - ^ui 


Bayan wani lokacin da Allah (SWA) Ya kaɗaita da saninsa, sai Allah (SWA) Ya 
hukunta, ya bayar da iznin ceto. 


FASALI 


CETO 

Ceto shi ne kuɓutar da sashen waɗanda suke dandanar azabar wuta, da iznin Allah, 
daga wuta zuwa gidan aljanna. Duk ahuwar azaba da ‘yan wuta suke nema na rana 
ɗaya, ko sassaucin azaba, basu taɓa nema a wajen mala’iku ba, saboda sun gani 
mala’iku suna bin umamin Ubangiji ne kawai. (Mala’ikun kan wuta Ghildzun, 
Shidddun ne, Ba su saɓa wa Allah ga abin da Ya umurce su- (66:6)) 


Akwai mala'iku da yawa a cikin sammai cetonsu ba ya wadatar da kɓme (kuma 
ma ba zasu iya ceton ba) face bayan Allah Ya yi izni (da shi) ga wanda Yake so, 
kuma Yake yarda. (53:26) 


<UJl jilj 0' ^ ^Ju ɗlU jfi 


(^' 


Daga Ubadata bn Samit (R.A) ya ce: Manzon Allah (SAW) ya ce: Allah Ta’ala Ya ce: 
Ya Muhammad! Ban aiko da wani Annabi ko Manzo ba face sai da ya tambayeNi 
mas’ala (bukata) da Na biya masa ita. Ka tambaya (taka) ya Muhammadu! Sai nace: 
Bukata ta, ceton al’ummata ranar kiyama. Sai Abubakar ya ce: Menene ceto ya 
Rasulullah? Sai ya ce: (a lahira) ina cewa ai, Ya Ubangiji! Cetona wanda na jinkirtar 
(na ajiye bukatarsa) a wurinKa. Sai Ubangiji Ya ce: Na’am! Sai Ya cire ragowar 
al’ummata daga wuta Ya saka su a aljanna. 


Page 

77 


Yaumul Qiyama 


Anas bn Malik (R.A) yana cewa: Annabi (SAW) yana cewa: Cetona (ya taƙaita ne) ga 
ma’abota (laifin) Kaba’ira daga arummata. Kuma (sai) ya karanta wannan ayar: 




Idan kuka nisanci manyan abubuwan da ake hana ku aikatawa, to, za Mu 
kankare munanan ayyukanku daga gare ku, kuma Mu shigar da ku mashiga ta 
karimci. (4:31) 


LflJbLa <&t Jt y J\ ^ULi" (*JLjj <Up J)! Jl3 ^3 j 

^3 ^S’bJl <L?j^t 4J3 <ULJj <ULJ 4J3 c 3 *Lfij 

Manzon Allah (SAW) ya ce: Cetona sai ga wanda ya shaida babu abin bautawa sai 
Allah, yana mai tsarkakewa, yana mai gaskatawa a zuciyarsa da harshensa, da 
harshensa da zuciyarsa. 

Duk wanɗanda ake kira bayan Allah ba su da ikon yin ceto. Ko da Annabawa da 
Mala’iku da Salihan bayi, idan an basu izni, za su ceci wanda Allah (SWA) Ya 
kaddara zai samu ceton nasu ne kawai- wanda yayi shaida da gaskiya. Waliyyi bai 
mallaki ceto ba, kuma bashi da ikon ceton masoyinsa! Idan an bashi izni, zai ceci 
wanda Allah Ya tura hannunsa kansa ne kawai, koda wanda za a cetan bai san 
waliyyin ba (a rayuwarsa ta duniya). 

Gargadi: 

Kuma waɗanda suke kira baicinSa ba su mallaki ceto ba, (kuma babu mai samun ceto) 
face wanda ya yi shaida da gaskiya, kuma su, suna sane (da haka). (43:86) 


ADDU’A 

Daga Jabir dan Abdullahi (R.A), Manzon Allah (SAW) ya ce: Wanda ya karanta 
wannan addu’a, idan yaji kiran sallah, zai samu cetona Ranar kiyama: 



jj'Jpj ^JJt i3 UtJU 


Page 

78 


Yaumul Qiyama 


FASALI 

SHEKARU MASU YAWA BAYAN CETO. 


Idan Allah (SWA) Ya bayar da iznin ceto, kuma akayi ceto aka ƙare, kafirai (waɗanda 
basu shaida (sun bada sharadin) La’ilaha illallahu ba) zasu rage a cikin wuta, ana 
gittasu a kanta. Wadannan sune ainihin tsantsar kafirai! Kuma wallahi, da za’a maida 
su duniya da zasu sake aikata kafircinsu. 


yifiyj\ jfi JjSsij Ijj OUb iy \lsjb IjJUi j\Jl ^s, IjflSj i) jJj 

5jji iSnJ ^4^13 'j4* '■4 'j^uJ 'jSj jJj J4i jfi 5ji^4 'jji^ u ^*4J '<4 JJ (27) 


Kuma da kana gani, a lokacin da aka tsayar da su a kan wuta, sai suka ce: M Ya 
kaitdnmu! Da ana mayar da mu, kuma ba za mu ƙaryata ba daga ayoyin 
Ubangijinmu, kuma za mu kasance daga muminai." A aha, abin da suka kasance 
suna ɓoyewa, daga gabani, ya bayyana a gare su. Kuma da an mayar da su, lalle 
da sun koma ga abin da aka hana su daga barinsa. Kuma lalle ne su, hakiƙa, 
maƙaryata ne. (6:27-28) 


Labari na karshe, na ‘yan aljanna shine labarin lokacin da aka shigar musu da waɗanda 
aka ceto daga wuta. . . 


Labari na karshe na ‘yan cikin wuta shine labarin addu’arsu ta karshe! Azaba ta ninka, 
ta ninka, ta ninka... ‘yan wuta za su nemi alfarmar Maliku (Mala’ika mai kula da 
wuta) akan ya roka musu Allah: 

Kuma suka yi kira, "Ya Maliku! (ka rɓka mana) Ubangijinka Ya kashe mu mana 
M (Maliku) ya ce: "Lalle ku mazauna ne (anan za ku tabbata).” 


(wjj^-jJ' OJJ^) 4ji£"U Jli JJGj 






Gargadi na karshe: 

..."Gaskiya daga Ubangijinku take." Sabɓda haka wanda ya so, to, ya yi lmani, kuma 
wanda ya so, to, ya kafirta. Lalle ne Mu, Mun yi tattali dɓmin azzalumai wata wuta 
wadda shamakunta, sun kewaye da su. Kuma idan sun nemi taimako sai a taimake su 
da wani ruwa kamar dabzar mai, yana sɓye fuskɓki. Tir da abin shansu, kuma wutar ta 
yi munin zama mahutarsu. 

Lalle ne waɗanda suka yi lmani kuma suka aikata ayyukan kwarai lalle ne Mu ba Mu 
tɓzartar da ladar wanda ya kyautata aiki. Waɗannan suna da gidajen Aljannar zama, 
ƙdramu na gudana daga karƙashinsu, ana sanya musu kawa, a cikinsu, daga mundaye 

Page 

79 


Yaumul Qiyama 


na zinariya, kuma suna tufantar waɗansu tufafi kɓre, na alharini rakiƙi da alharini mai 
kauri suna kishingiɗe a cikinsu, a kan, karagu. Madalla da sakamakonsu. Kuma 
Aljanna ta kyautatu da zama wurin hutawa. (1 8:29-3 1) 


ADDU’A TA KARSHE. 


jllJi L»\JS- t% I Jj dljt j> G'T Ujj 


RABBANA ATINA FID DUNYA HASANATAN, WA FIL AKHIRATI 
HASANATAN WA KINA AZABAN NAR. 


"YA UBANGIJINMU! KA BA MU MAI KYAU A CIKIN DUNIYA, DA MAI 
KYAU A CIKIN LAHIRA, KUMA KA TSARE MANA AZABAR WUTA!" 


Abinda na rubuta na karshe, a karshen wannan littafi: 



( 180 ) byupj \XX Cjj b\*xlbi 



( 181 ) 


Page 

80 


